આધુનિક ગુજરાતી એકાંકીઓ 


અંદરના ઉપરણા પરના ચિત્રમાં ભગવાન બુદ્ધની માતા માયારાણીને આવેલા 
સ્વપ્નનું અર્થઘટન રાજા શુદ્ધોદનને કહી સંભળાવતા ત્રણ પંડિતોને આલેખતા 
શેલ્પની પ્રતિકૂતિ જોવા મળે છે. ચિત્રના નીચેના ભાગમાં પંડિતોના 
અર્થઘટનને નોંઘી લેતો લહિયો નજરે પડે છે. ભારતમાં લેખનકલા અંગેનું 
આ ડદાચ પ્રાચીનતમ ચિત્રાંકન છે. 


નાગાર્જુનકોડા (ઇશુની બીજી સદી,નું શિલ્પ 
નેશનલ મ્યુઝિયમ, નવી દિલ્હીના સૌજન્યથી 


આધુનિક ગુજરાતી એકાંકીઓ 


સંપાદક 
ઉત્પલ ભાયાણી 


શ 


સાહિત્ય અકાદમી 


&તપ॥ાં( ઉપલા [વતત (ઝધુસિજ ગુગરતી ગેજાજોગો) : 

41 10100108)/ ૦4 0૯ 41 218]/5. €૦41[916ત ક્વાત તાત 0]; 

111281 311401 

5 ઇદ 7 8તટાં. પપટળ/ »ઝિદા11 (2001). રડ. 000 1ાતાતત 10011) 0101). 


ઊે 511) 4 1તંટા॥ા 
14 8તા101 :; 1994 
1૨૦0611 : 2001 


ળઊાળાશગાલ્ત 0) : 
11) /દતં૦1ા1 


િિલ્થાઉં 01100 : 
1રેક્ંાપતતત 3181, 35, છિા'02€5181 ₹િ0થાતં, ળપદપ્ઠ 301 110 001 


3ઘાણ્ક »0081'0મલા1 : 
3દડ૯છા1૯॥1 11 '૫/ટાં, [થાતો તલાટી, પેટ ૩ 110 001 


1રિટ્છાં0ા121 0 [1૯૦૩ : 

172, ]/.17.0.5. 1/1૪, દ્વતંદ્ષા (કિક), ર111 400 014 

1૯0૫ પતા, 23/4/4457, 11ત૧1101તં 11દા190૫' રિ૦દ્ષતં, તાલ 700 053 
€.1.1. €૧10005, 1.1.1.1. 1031, 14181411, €1૯૦॥॥દ્યાં 600 113 

€વ૦0૫૬1 ૬૦1૯૪૯ €&01[205, 1927. /&1॥10તાવ્લા" 1૯૯૦1, ૩ઝિદાટર1બ0ટ 560 001 


193ષ 81-7201-384-1 
તત્લ : ર5. 120.00 


હતો॥॥લતં 0 કટા કટ બિવોાદંાઇ 7૩55 
85, 5437111 1૨૦૯, ગિતગીક્ષતંટ(1, ]11110દ્વાં 400 025 


ફુન્ન. " "કન 


ક. ર ૪ ૯૦ ડડ છે છ તે.» 2: 5 


અનુક્રમ 


વૃક્ષ 

ઝેરવું 

પેન્સિલની કબર અને મીણબત્તી 
હુકમ માલિક 

હું પશલો છું 

દીવાલ 

ત્રીજો પુરુષ 

ટેલિફોન 

સરનામા વગરનું મોત 
સોદો 

ભૃગુસંહિતા 


ધા 


લાભશંકર ઠાકર 
મધુ રાય 
આદિલ મન્સુરી 
ચિતુ મોદી 

ઈન્દુ પુવાર 
સુભાષ શાહ 
રઘુવીર ચૌધરી 
હસમુખ બારાડી 
શ્રીકાંત શાહ 
મનુભાઈ પંચોળી (દર્શક) 
પ્રકાશ કાપડિયા 


1 
18 
28 
42 
50 
62 
70 
88 

101 
118 
132 


આજનું ગુજરાતી એકાંકી 


નાટક, નાટિકા, લઘુતાટક કે એકાંકી - આ ચારે સંજ્ઞાઓ વચ્ચે આજે કોઈ ભેદ રહ્યો 
નથી. 

આ વિધાનને ન પડકારી શકાય એટલો વિકાસ નાટ્યસાહિત્યનો થયો છે. કદ જેવું 
ભૌતિક લક્ષણ આજે ટકે એવું નથી. પુલિત્સર પારિતોષિક વિજેતા માર્શા નોર્મનનું 
'ગુડનાઈટ મધર (1983) દોઢ કલાકનું એકાંકી છે તો સેમ્યુઅલ બેકેટનું 'ોધ' (1966) 
તો માત્ર કેટલીક સેકન્ડોનું હોવા છતાં એકાંકી ગણાતું નથી. એક જ દૃશ્ય કે એક જ પ્રવેશનું 
લક્ષણ તો એકાંકી માટે ક્યારનુંય વ્યાવર્તક રહ્યું નથી. એ જ રીતે એક જ સ્થળ (“લોકાલ') 
કેએક જ સમયનો અપવાદ કરતાં ઉત્તમ એકાંકીઓ હાથવગાં છે. પડદો પાડવા કે મધ્યાન્તર 
આપવા જેવી ભજવણીની પદ્ધતિને આધારે થતું ફુતિ બહારનું વર્ગીકરણ તો કલ્પનાશીલ 
દિગ્દર્શક કુશળતાથી બદલી શકે અને એ બદલ્યાનાં ઉદાહરણો પણ છે. ફલકની મર્યાદા, 
પાત્રોની સંખ્યા, અત્તુભૂતિની ઉત્કટતા કે સંવાદો-કાર્યવેગના મર્યાદિત કાર્યક્ષેત્ર જેવાં 
આંતરિક પરેબળોને આઘારે પણ લક્ષ્મણરેખા દોરવી મુશ્કેલ છે, એવાં ઘણાં નાટકો મળે 
જેનું વર્ગીકરણ એકાંકી તરીકે ન થયું હોવા છતાં એ એકાંકીનાં આવાં રૂઢિગત લક્ષણો ધરાવતાં 
હોય. 

“જે એક અંકનું તે એકાંકી' એવી કોશની વ્યાખ્યામાં બદ્ધ થઈ શકે એવા સંકુચિત 
સ્વરૂપે આજે એકાંકી રહ્યાં નથી. 

આની સામે એવી દલીલ જરૂર કરી શકાય કે અંકોની સંખ્યાને આધારે થતાં 
વર્ગીકરણને ન સ્વીકારતી ફાંતિઓ અપવાદ છે, નિયમ નથી. આજે પણ મોટાભાગના 
નાટ્યલેખકો અંકોની સંખ્યા સાથે સંકળાયેલા પરંપરાગત લક્ષણોના જ આધારે ફૂતિઓ રચે 
છે. 


આ મુદ્દો ઉપસ્થિત કરવાનો ઉદ્દેશ એટલો જ કે સ્વરૂપ લેખે એકાંકી, નાટકનાં અન્ય 
સ્વરૂપોથી કઈ રીતે વિશિષ્ટ છે એની સ્પષ્ટ વ્યાખ્યા આજે બાંધી શકાય એમ નથી. માત્ર 
એકાંકી માટે જ આવું છે એમ નથી. સાહિત્યનાં અન્ય સ્વરૂપો પણ એમનાં પરંપરાગત 
લક્ષણોને અતિક્રમી ગયાં છે. 


મહાકાવ્ય અને ઊર્મિકાવ્ય, નવલકથા અને નવલિકા જેવો ને જેટલો ભેદ નાટક અને 
6 


એકાંકી (અથવા લઘુનાટક કે નાટિકા) વચ્ચે રહેલો છે. આવા સંદિગ્ધ તારણ સાથે એકાંકી 
પરથી ગુજરાતી એકાંકી તરફ વળીએ. 
મક 

ગુજરાતી એકાંકીના ઉદ્દભવ અને વિકાસ, પાશ્ષિમના માળખાને આઘારે થયાં છે 
એમાં વિવાદને કોઈ અવકાશ નથી. પણ પહેલું ગુજરાતી એકાંકી કોને ગણવું એ અંગે ચં. 
ચી. (ચન્દ્રવદન મહેતા) જેવા “જાણભેદુ'ને કારણે [વિવાદ થઈ શકે એમ છે. ચં.ચી.ના 
સંશોધન સિવાય પણ આ બાબતમાં બે-ત્રણ મંતવ્યો છે. 1922માં બ્ટુભાઈ ઉમરવાડેયાએ 
લખેલું 'લોમહર્ષિણી' ગુજરાતીનું પ્રથમ એકાંકી છે એવો એક મત છે. તો પછીથી આરૂઢ 
થયેલા એકાંકીના સ્વરૂપનેવઘુ સુસંગત, 1925માં પ્રકાશિત થયેલું યશવંત પંડ્યાનું “ઝાંઝવા” 
જ પ્રથમ ગુજરાતી એકાંકી ગણવું જોઈએ એવો એક બીજો મત છે. તો ત્રીજું સમાઘાનકારી 
મંતવ્ય 1920-30ની વચ્ચે બટુભાઈ ઉમરવાડિયા , યશવંત પંડ્યા અને પ્રાણજીવન પાઠકની 
ત્રિપુટીથી ગુજરાતી એકાંકીના પ્રારંભનું છે. ચં. થી. આ ત્રણ સાથે પ્રાગજી ડોસાનું નામ 
પણ ઉમેરે છે. એ તો ઠીક, દાખલા-દલીલ સાથે એમણે તો એ પણ પુરવાર કર્યું છે કે 
ગુજરાતીમાં એકાંકીની શરૂઆત તો ઠેઠ 1855ના આસપાસની છે.* પારસી મંડળીઓ દ્વારા 
ભજવાયેલી કૃતિઓને “સાહિત્યિક' ન ગણનારા બહુમતી વર્ગના મંતવ્યને સ્વીકારીએ તો 
ગુજરાતી. એકાંકીનો. ઈતિહાસ દરેક અર્થમાં “ટૂંકો' છે . 

1920-30ના પ્રારંભ પછી 1930-40માં એકાંકીનું સ્વરૂપ એકદમ પરિપક્વ અને 
પોતીકું બની જાય છે. 1932માં શરૂ થયેલા ઉમાશંકર જોશીનાં પછીથી પ્રકાશિત થયેલાં 
'સાપના ભારા'ના એકાંકીઓ, એકાંકીના સ્વરૂપને કલાત્મક ઘાટ આપે છે. તળપદું જીવન, 
તળપદી ભાષામાં યથાતથ ઊભું થાય છે. એ જ રીતે 1934-35માં જયંતિ દલાલ 
“જવનિકા'ના એકાંકીઓ દ્વારા સ્વરૂપ પર અવનવા પ્રયોગો કરી સ્વરૂપની શક્યતાઓ 
દર્શાવી આપે છે. મુખ્યત્વે શહેરી જીવન અને વ્યંગાત્મક શૈલી દ્વારા, તખ્તાની પૂરી જાણકારી 
સાથેનાં એકાંકીઓ ગુજરાતી રંગભૂમિને મળે છે. આ જ પથ પર ગુજરાતી એકાંકીનો પ્રવાસ 
શરૂ થાય છે. જેમાં દુર્ગેશ શુક્લ, કૃષ્ણલાલ શ્રીધરાણી, ઇન્દુલાલ ગાંઘી, ચન્દ્રવદન મહેતા, 
રમણલાલ દેસાઈ, ચુનીલાલ માંડેયા, પન્નાલાલ પટેલ , પુષ્કર ચંદરવાકર, ફિરોઝ આંટેયા, 
શિવકુમાર જોષી. દ્વાર નાનાં-મોટાં માઈલ-સ્ટોન આવતાં જાય છે. સુન્દરમ્‌ અને 
રચમનારાયણ પાઠક જેવા સાહિત્યકારો પણ એકાદ-બે એકાંકી પૂરતા મર્યાદિત હોવા છતાં 
નોંધ લેવી પડે એવી કૃતિઓ આપે છે. 

ચોથા દાયકાથી બદ્ધ થયેલું એકાંકીનું સ્વરૂપ સાહિત્યિક ગુણવત્તા અને તખ્તાલાયકી 
વચ્ચે સંતુલન જાળવવાનો યથાશક્તિ પ્રયાસ કરતાં કરતાં આજે પણ એ જ પથ પર ગતિ 
કરી રહ્યું છે અને ભવિષ્યમાં કરશે. પરંતુ સાતમા દાયકામાં ગુજરાતી એકાંકીમાં એક ફાંટો 
પડે છે, એક વિકલ્પ ઊભો થાય છે. આ અરસામાં અમદાવાદના કેટલાક કવિઓ, લેખકો 
અને બૌહદ્ધેકો સ્થાપિત સાહિત્ય અને સાહિત્યકારો સામે વિદ્રોઠ કરી પોતાનો એક નવો. જ 


* ગુજરાતી પ્રતિનિધિ એકાંકી - (સંપાદક ચન્દ્રવદન મહેતા)ની પ્રસ્તાવના. 
છિ 


માર્ગ લે છે. અલબત્ત અહીં પણ માર્ગદર્શન પશ્ચિમનું જ મળે છે. પશ્ચિમમાં એબ્સર્ડના નામે 
જાણીતા આ વિકલ્પને અનુસરીને સાહિત્ય સર્જાય છે. માત્ર એકાંકી પૂરતું જ આવું થાય છે 
એમ નથી. કવેતા, નવલકથા સુઘ્ઘાંમાં આ નવા માર્ગે જવાનો ધાંધલઘમાલ કરતો પ્રયાસ 
થાય છે. પણ જનસમૂહમાં એકાંકીની અસર વઘુ વર્તાય છે કારણ કે એ ભજવાતું સ્વરૂપ છે 
અને એકાંકીઓ બહુધા, આંતરકૉલેજ સ્પર્ધાઓ અને સાહિત્યિક મેળાવડાઓમાં ભજવાતાં 
હોવાથી શિક્ષિત સમાજમાં એ કૌતુક અને કુતૂહલનો [વિષય બને છે. 


એકાંકીનું સ્વરૂપ અહીં તદ્દન ફરી જાય છે. કથાનક, પાત્રો, સંવાદો, ભાષા, સંનિવેશ 
સહિત બઘાં જ પાસાં એનાં પરંપરાગત કાર્યથી વિપરીત ભૂમિકામાં જોવા મળે છે. આદિ, 
મધ્ય, અંત કે કહી શકાય એવી “વાર્તા ધરાવતું કથાનક અદૃશ્ય થાય છે. પાત્રો ચરિત્ર 
વિનાનાં માત્ર સાંકેતિક બની જાય છે, જેની કોઈ સ્વતંત્ર ઓળખ રહેતી નથી. સંવાદો સંપર્ક 
સાધતાં નથી, તોડે છે અથવા તો સંપર્કનો અભાવ સૂચવે છે. ભાષા અર્થ ગુમાવી બેસે છે. 
દીવાનખંડ કે એવી જાણીતી જગ્યાઓના સ્થાને સંનિવેશમાં કબર, વૃક્ષ કે દીવાલનો આભાસ 
આપણો પડે છે. સ્થળ-કાળનાં બંધન ન સ્વીકારે એવા સંનિવેશ અને પ્રકાશ આયોજનની 
આવશ્યકતા પડે છે. “ક્રાત્તતિકારી' કહી શકાય એવું સ્વરૂપત્તું પરિવર્તન ગુજરાતી એકાંકીમાં 
જોઈ શકાય છે. 


એવું માત્તવાને કારણ નથી કે આ માર્ગનાં બધાં જ એકાંકીઓ ઉપર્યુક્ત લક્ષણોનો 
કલાત્મક વિત્તિયોગ કરી શક્યાં છે. કશુંક નવું આપવાના મોહમાં સામાન્ય રીતે તો નભી ન 
શકે એવું જ લખાણ એકાંકી તરીકે જોવા મળ્યું છે. કવિતામાં અછાંદસના પ્રવેશથી જે સહન 
કરવાનું આવ્યું એવું જ એબ્સર્ડા પ્રવેશથી ગુજરાતી એકાંકીમાં જોવા મળે છે. તો સાથોસાથ 
એ પણ નોંધવું પડે કે કેટલાક સર્જકો પોતાની કવિતા કે વાર્તાની જેમ આ સ્વરૂપ પચાવી, 
પોતીકી રીતે, આપણા સમાજ અને સંસ્કૃતિના યોગ્ય સંદર્ભ સાથે એને રજૂ પણ કરી શક્યા 
છે, જેનો થોડોક પરેચય આ સંપાદનમાંથી મળી રહેશે. પહેલાં “રે મઠ' અને પછી 'આડંઠ 
* સાબરમતીના નામે ઓળખાતા આ જૂથમાં લાભશંકર ઠાકર, મઘુ રાય, ચિનુ મોદી, આદિલ 
મન્સૂરી, સુભાષ જ્ઞાહ, ઇન્દુ પુવાર, રમેશ શાહ, મુકુન્દ પરીખ, મનહર મોદી, હિમત 
કપાસી અને અન્ય સર્જકોએ આ નવા માર્ગ પર માઈલ સ્ટોન મૂક્યાં છે. આ જૂથની બહાર 
રહીત્તે પણ આ માર્ગ પર ચાલનારા લેખકો છે, એનો પણ ઉલ્ષેખ કરવો જ પડે, જેમાંના બેનું 
પ્રૉતિનિધિત્ત આ સંપાદનમાં પણ કર્યું છે. 


પણ આ વિકલ્પે બહુ આગળ વધી શકાય એવું નથી એમ ઘણા સર્જકોને સમજાઈ ગયું 
છે. પરિણામે ક્રમશઃ રાજમાર્ગ પર પાછા ફરવું પડે છે પરંતુ આ નવા વિકલ્પનો અનુભવ 
પરંપરાને સમૃદ્ધ કરે, વિસ્તારિત કરે. એટલો સઘન છે. એટલે સરવાળે ગુજરાતી એકાંકીને 
તો ફાયદો જ થયો છે. ઈતિહાસ અને પુરાણનો આઘાર લઈ, એનું નવસંસ્કરણ કરી, 
આધુનિક સંવેદના રજૂ કરવાના ભારતીય રંગભૂમિ પર જે વિવિધ પ્રયાસો થાય છે એની 
ગુજરાતી રંગભૂમિ પાસે પણ અપેક્ષા છે. આ સંપાદનમાં એવા ત્રણ એકાંકીઓ છે. જેમાંના 
બે તો એવા સર્જકમિત્રોના છે જેમણે આ નવા માર્ગનો પાકો અનુભવ લીધો છે. 

8 


એબ્સર્ડની શૈલી ધારણ કરવાથી જ આધુનિકતા આવે એવી સમજ બહુ ઓછાની રહી 
છે. આધુનિકતા માટે આઘુનિક સંવેદના અને એને અનુરૂપ સ્વરૂપગત ફેરફારની 
આવશ્યકતા છે, પરંપરા અને રંગભૂમિના વિવિધ પાસાંના (ગીત, સંગીત અતે મૂક 
અભિનય સહિતના) અવનવા વિતિયોગની આવશ્યકતા છે. ગુજરાતી એકાંકી આ દૃષ્ટિએ 
આગળ વધે એવી અપેક્ષા છે. 

ક 

૧૯૫૩માં ચુનીલાલ મડિયાએ પ્રથમ ગુજરાતી એકાંકીનું સંપાદન કરતાં એને 
“પહેલી પચ્ચીસીનો ફાલ' કહેલો. એ જ સૂરમાં કહેવું હોય તો આ સંપાદન “છેહ્વી પચ્ચીસીનો 
ફાલ છે. છઠ્ઠા દાયકામાં થયેલાં ત્રણ મહત્ત્વનાં ગુજરાતી એકાંકીનાં સંપાદનો ચુનીલાલ 
મડેયા સંપાદિત “શ્રેષ્ઠ નાટિકાઓ' (1953), સાહિત્ય અકાદમીએ જ પ્રકાશિત કરેલ 
ગુલાબદાસ બ્રોકર સંપાદિત ગુજરાતીનાં એકાંકી' (1958) અતે નેશનલ બુક ટ્રસ્‍ટ દ્વારા 
આંતરભારતી પુસ્તકમાળાના ઉપક્રમે અનંતરાય રાવળ સંપાદિત “ગુજરાતી એકાંકીસંગ્રહ' 
(1958)માં નવ લેખકો તો સામાન્ય છે. બીજા શબ્દોમાં ગુજરાતી એકાંકીના ઘડવૈયાઓની 
બાબતમાં સર્વસંમતિ છે. 


1983માં ચં. ચી. 'ગુજરાતી પ્રતિનિધિ એકાંકી'માં આ જ નવ લેખકોમાંથી પાંચનો. 
સમાવેશ કરે છે. એમણે પોતાનું કોઈ એકાંકી એમાં તથી લીઘું એ એમની નગ્રતા છે. એ. 
સંપાદનના છેલ્લા છ એકાંકીઓમાંથી પાંચનો આ સંપાદનમાં પણ સમાવેશ થાય છે. ચં, 
ચી.નો પ્રયાસ 'જૂનું-નવું'ને સાંકળી સમગ્ર ગુજરાતી એકાંકીનું પ્રતિત્તિધિત્વ કરવાનો છે. 
એમના જ શબ્દોમાં, “સંગ્રહ કરવાનું કારણ એ છે કે અત્યાર સુધીનાં એકાંકીઓમાં આવેલા 
વળાંકો અને પ્રયોગોને આ સંગ્રહમાં સ્થાન આપ્યું છે.' 


પ્રસ્‍તુત સંપાદનગુજરાતી એકાંકીએ લીધેલા વૈકલ્પિક માર્ગનું મતિનિધિત્વ કરતાં 
સાત એકાંકીઓ ઉપરાંત એવા ચાર એકાંકીઓનો પણ સમાવેશ કરે છે જે ત્રીજા દાયકાથી 
શરૂ થયેલ મુખ્ય માર્ગનાં, પણ છેલ્લી પચ્ચીસીનાં છે. આમ આ અગિયાર એકાંકીઓ દ્વારા 
આજના ગુજરાતી એકાંકીનું ચિત્ર આપવાનો પ્રયાસ છે, અને “આઘુતિક' સંજ્ઞા આ જ 
સંદર્ભમાં અભિપ્રેત છે. એ તો સ્પષ્ટ જ છે કે આધુનિક સંજ્ઞા સાપેક્ષ છે . ભાવેષ્યમાં આ 
સંપાદન માટે આ સંજ્ઞા મૂકવાની જરૂર પણ ન લાગે. 


આકંઠના સંપાદક મધુ રાય આકંઠ જૂથની પ્રવૃત્તિનો આ રીતે પારેચય આપે છે : 


“આકંઠ સાબરમતી નાટ્ય લેખકોની વર્કશોપ છે. ગુજરાતી ભાષામાં વધુ ને વધુ 
નાટકો લખાય એ એનો હેતુ છે. એની શરૂઆત સપ્ટેમ્બર 1972માં વિઘાનગર હાઈસ્કૂલના 
મકાનમાં થઈ. વર્કશોપમાં એક લેખકે આપેલ વસ્તુને અન્ય લેખકો પોતપોતાની સૂઝથી, 
સ્ક્રીપ્ટ વિના, પોતપોતાની ભાષાથી ભજવી બતાવે છે; વસ્તુને આપોઆપ ભાષા અને ગતિ 
મળેછે. 

અચાનક કોઈએ આપેલ વસ્તુ લઈને, પાત્રનો સ્વાંગ ધરી તરત જ ભજવવા ઊભા 


થવામાં શરૂઆતમાં સંકોચ નડે છે. એ સંકોચતે દૂર કરવા, અને ભજવતી વખતે કલ્પના 
9 


અને હૈયાસૂઝને સ્વૈરવિહાર કરાવવા નાટ્યર્મતો, નાટ્યક્સરતો અને નાટ્યચર્ચાઓ થાય 
છે. આમાંના મોટા ભાગનાં નાટકો એ રીતે લખાયેલાં છે.” 


તાલીમ કેન્દ્રની ગરજ સારતી આ વર્કશોપમાં ભાગ લેતા આ કવિ-લેખકો પાસેથી 
એકાંકીની કાયાપલટ કરી શકે એવી કૃતિઓ પણ મળે છે, જે નાટ્યરમતો, નાટ્યકસરતો કે 
નાટ્યચર્ચાઓને અતિક્રમી જઈ આઘુનેકતાનો પરિચય કરાવે એટલી સક્ષમ છે. 


માત્ર એકાંકીના સર્જક તરીકે જ નહિ પણ કવિ તરીકે પણ ગુજરાત્તી સાહિત્યને 
આધુનિકતાના માર્ગે લાવવામાં લાભશંકર ઠાકરનું સૌથી મહત્ત્વનું પ્રદાન છે. એમાં પણ 
નાટ્યપ્રવૃત્તિ સાથે એ ખૂબ જ ઘનિષ્ઠ રીતે સંકળાયા હોવાથી ગુજરાતી એકાંકીતે વૈકલ્પિક 
રાહ બતાવવામાં એ અગ્રેસર રહ્યા છે. હકીકતમાં તો આકંઠની પ્રવૃત્તિ પહેલાં જ એમની 
અન્ય કવિમિત્રો સાથે ચળવળ શરૂ થઈ ગયેલી. સંપાદનમાં પસંદ કરેલી કૃતિ “વૃક્ષ' ખૂબ 
જાણીતી છે. લાભશંકરત્તે એક રાત્રે દૂર ઊભેલા એક મિત્ર વૃક્ષ જેવા લાગ્યા અને એમાંથી 
માનવીની ઉપયોગિતાવાદની વૃત્તિ પર વ્યંગ કરતી એમની આ કૃતિ સ્ચાઈ, ઇરાદાપૂર્વક 
તદ્દન સામાન્ય ભાષા, પાત્રો અને પરિવેશની પશ્ચાદ્ભૂમાં મુખ્ય પાત્રનું વૃક્ષમાં રૂપાંતર 
થવાનો “ચમત્કાર , જે કહેવાનું છે એ સચોટ રીતે વ્યક્ત કરી શકે છે. ભજવણીમાં પણ એ 
પડકાર બત્તે એવી દૃશ્યર્ચનાની શક્યતા ઊભી કરે છે. 


નવલકથા અને નવલિકાની જેમ જ મઘુ રાય નાટકના ક્ષેત્રે પણ પ્રયોગલક્ષી રહ્યા 
છે. નાટકના સ્વરૂપ પર એમની જેવી હથોટી ગુજરાતીમાં બહુ ઓછા લેખકો પાસે છે. 
તખ્તાના અવનવા ઉપયોગની એમની સૂઝ અને ભાષાની રમત પર અદ્ભુત કહી શકાય 
એવું એમનું પ્રભુત્વ અહીં મૂકેલા 'ઝેરવું'માં જ નહિ, એમની પ્રત્યેક કૃતિઓમાં જોઈ શકાય 
છે. 


આદિલ મન્સૂરીના “પેન્સીલની કબર અને મીણબત્તી'નું પ્રથમ પ્રકાશન તો આકંઠની 
પ્રવૃત્તિઓથી પણ પહેલાં 1967માં છે. ભલે પાક્ચિમના કોઈ એબ્સર્ડ નાટક કે એમના જ 
સાથીઓની કોઈ કૃતિની અસર દેખાય પણ એબ્સર્ડ ફાંતિ કોને કહેવાય એનું સ્ક્રીપ્ટ, પાત્રો, 
સંવાદો, ભાષા અને સંનિવેશ દરેક દૃષ્ટિએ એક સુંદર ઉદાહરણ એમાં જોવા મળે છે અને 
માટે જ એતી પસંદગી કરી છે. એ પણ એક એબ્સર્ડિટી જ હતી કે કૅલિજના અબુધ 
વિદ્યાર્થીઓએ, અબુઘ વિદ્યાર્થીઓ સામે જ આંતસ્કૉલેજ એકાંકી - સ્પર્ધામાં એની 
અસરકારક રજૂઆત કરેલી. 


ચિનુ મોદીએ પણ લાભશંકર-આદિલ સાથે સાથે જ સતત સક્રિય રહી અવનવા 
પ્રયોગો કર્યા છે. અહીં એમનું “હુકમ, મા[લિક' અને ઇન્દુ પુવાસ્નું હું પશલો છું' મૂકવાનું 
કારણ 'અરેબિયન નાઈટ્રસ' કે “પંચતંત્ર'ની અત્યંત જાણીતી કથાઓનું સમકાલીન 
સમસ્યાના સંદર્ભમાં અપાયેલું નવું રૂપ છે. આજે ભાસ્તીય રંગભૂમે પર જે કામ થઈ રહું 
છે એ દિશાનો આ લે એકાંકીઓમાં તેમ જ છેક્ષે મૂકેલા 'ભૃગુસંહેતા 'માં સંકેત છે. 


અહીં મૂકેલા 'દીવાલ'માં જ નહે પણ અન્ય નાટ્યફાંતિઓ દ્વારા પણ સુભાષ શાહ, 
માનવી-માનવી વચ્ચેની પ્રત્યાયનની સમસ્યાને સુંદર પ્રતીકો દ્વારા રજૂ કરે છે. પ્રત્યાયનનો 
10 


અભાવ એ આઘુનિક સર્જકોનો મનગમતો વિષય રહ્યો છે જેનું દૃષ્ટાંત આ કૃતિ પૂરું પાડે છે. 

નવલકથાના ક્ષેત્રમાં ગજું કાઢનાર રઘુવીર ચૌધરી પણ રંગભૂમિમાં ખૂબ રસ ધરાવે 
છે, એમનો એક માત્ર અપવાદ છે, જેણે આધુનિકતાના ગાડરિયા પ્રવાહની સામે પરંપરાગત 
માર્ગે જ જવાનું પસંદ કર્યું છે. એનો અર્થ એવો નથી કે એમની બધી જ કૃતિઓ પણ 
પરંપરાગત છે. અહીં પસંદ કરેલું એમનું એકાંકી “ત્રીજોપુરુષ' , ચં, ચી.નો અમૃત મહોત્સવ 
મુંબઈમાં ઇન્ડિયન નેશનલ થિયેટરે ઉજવેલો ત્યારે પ્રવીણ જોશીના દિગ્દર્શનમાં ભજવાયેલું, 
આ નેમિત્તને જ ધ્યાનમાં રાખીને અહીં એવું એકાંકી મળ્યું જે વિષય અને સ્વરૂપ બંને દૃષ્ટિએ 
તદ્દન નોખું પડી જાય એવું છે. 

ગંદી મજાક કરવાના આશયથી થતા ટેલિફોનની ઘટનાના સ્પ્રિન્ગબોર્ડપરથી હસમુખ 
બારાડી 'ટેલિફોન'માં એવું 'નિમજ્જન કરે છે કે ટેલિફોનનું ડબલું એક પાત્ર બનીને 
પતિ-પત્ની વચ્ચે રહેતું થઈ જાય છે . અતીત કે અનેષ્ટનો મુકાબલો અહીં અસરકારક રીતે 
રજૂ થયો છે. આવા ટેલિફોનનું હોવું અંતે તો એક સ્વીકૃતિ બની રહે છે. રંગભૂમિ અત્તે 
ટેલિવીઝનનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ ધરાવતા બારાડી અહીં રંગભૂમિના માધ્યમનો સૂઝપૂર્વકનો 
ઉપયોગ કરી એક આઘુતિક રજૂઆત કરે છે. 

શ્રીકાન્ત શાહનું નામ એ રીતે ઉહ્લેખનીય છે કે કોઈ જૂથમાં સંકળાયા વિના, બારાડીની 
જેમ એ પણ શહેરી જીવનની અનુભૂતિને આઘુનેકતાથી રજૂ કરવાનો મયાસ કરે છે. 
તખ્તાનીએમની પાસે પણ સૂઝ છે. પરંતુ એમની કૃતિઓની સંખ્યાના પ્રમાણમાં, દુર્બોધતાને 
કારણે એમને ઓછી સફળતા મળી છે. 

મનુભાઈ પંચોળી “દર્શક'ની પ્રતિભા બહુમુખી છે . આઘુનિકો તો એમત્તે ગઈ પેઢીના 
ગણશે. એમતું લખાણ પણ પરંપરાગત છે. પરંતુ ગુજરાતી એકાંકીક્ષેત્રે આ રીતે પણ તેઓ 
[િશેષ્ટ પ્રદાન કરી શકે છે. બીજા વિશ્ચયુદ્ધની યાતના અને હિટલરના અંતિમ દિવસોને 
કેન્દ્રમાં રાખી તાજેતરમાં એમનાં ત્રણ એકાંકીઓ પ્રસિદ્ધ થયાં છે. અહીં મૂકેલું 'સોદો' 
એમાંનું જ એક છે. અત્યંત સફળતાપૂર્વક ભજવાયેલા આ એકાંકી દ્વારા ફરીથી એ જ વાત 
ફલિત થાય છે કે પરંપરામાં રહીને પણ નવી કૃતિ રચી શકાય છે. ઇતિહાસવિદ્ દર્શકની 
મદદથી, સર્જક દર્શક એક જુદા જ વિશ્વનાં એકાંકીઓની ગુજરાતી એકાંકીને ભેટ આપે છે. 

છેહ્વું એકાંકી 'ભૃગુસંહિતા'ના લેખક પ્રકાશ કાપડિયા છે. એમનો એક પણ સંગ્રહ 
પ્રકાશિત થયો નથી. સાહિત્યજગતમાં બહુ ઓછાએ હમણાં સુધી કૉલેજિયન રહેલા આ 
યુવાનનું નામ પણ સાંભળ્યું હશે. પણ મુંબઈની ગુજરાતી રંગભૂમિ પર આ નામ સહેજે 
અજાણ્યું નથી. લગભગ ચારેક વરસ સુધી સતત એણે શ્રોષ્ઠ લેખકનું પારિતોષિક 
આંતરકાલેજ એકાંકી સ્પર્ધામાં મેળવ્યું છે અને આ ચારેયમાં એના એકાંકીનું સ્વરૂપ એક જ 
પ્રકારનું રહ્યું છે. પૌરાણિક પ્રસંગ અને વર્તમાન જીવનની સહોપસ્થિતિ દ્વારા અને એમની 
વચ્ચેના સંબંધના પોતાના અર્થઘટન દ્વારા એણે એકાંકીઓ રચ્યાં છે. પાત્રિરૂપણ, ભાષા, 
દૃશ્યરચના ઈત્યાદિમાં એની તખ્તાની સમજનો પરિચય મળી રહે છે. 'ભૃગુસંહિતા* એમાંનું 
જ એક છે. આ એકાંકી દ્વારા ભાવિનું પણ પ્રાતિ[નેધિત્વ કર્યું છે. 

ક્ફે 


11 


છેલ્લો મુદ્દો તખ્તાલાયકીનો છે. ગુજરાતી નાટક અને ગુજરાતી રંગભૂ[મે વચ્ચે 
લગભગ અબોલા જેવી સ્થિતિ છે. જૂજ અપવાદો બાદ કરતાં બંને ભાગ્યે જ મળે છે. ગુજરાતી 
નાટક અધૂરું રહેવાનું અને ગુજરાતી રંગભૂમિની કોઈ આણ ઓળખાણ ન હોવાનું પરિણામ 
પણ અંતે ભોગવે છે. સદ્ભાગ્યે ગુજરાતી એકાંકી માટે એવી પરિસ્થિ[તે નથી. જો કે અહીં 
કહેવું જ જોઈએ કે ગુજરાતી એકાંકીઓની વ્યવસાયિક ધોરણે ભાગ્યે જ ભજવણી થાય છે. 
મુંબઈ-ગુજરાતમાં યોજાતી આંતરકૉલેજ એકાંકીસ્પર્ધા, કૉલેજોના વાર્ષિક સમારંભો કે 
સાહિત્યિક સમારંભો - પરિષદોમાં જ એને રજૂ કરવાની તક મળે છે. ભલે એ રીતે પણ 
એની ભજવણી પ્રમાણમાં સંતોષકારક રહી, છે . અને સૌથી મોટી વાત તો એ છે કે રંગભૂમિ 
પર પ્રથમ ડગ માંડતા યુવાવર્ગ સાથે આ એકાંકીઓ કામ પાડે છે. એટલે નવોદિતોને 
રંગભૂમિનો પ્રથમ અનુભવ, મૌલિક કહી શકાય એવા અને વૈકલ્પિક માર્ગે ચાલેલા 
એકાંકીના માધ્બધમથી મળી રહે છે એ પરિસ્થિતિ સુખદ છે. 

કોઈ પણ સંપાદનની જેમ અહીં પણ પ્રતિતતિધિત્વ જ થયું છે અને આમાં સંગ્રહસ્થ 
ન થયેલાં એકાંકી કે એના કર્તાઓનું ઓછું મહત્ત્વ આંકવાનો કે અહીં સંપાદિત થયેલાને જ 
શ્રેષ્ઠ ગણવાનો કોઈ આશય નથી. 

આ સંપાદનની કામગીરી સોંપવા બદલ હું સાહિત્ય અકાદમીનો અને ગુજરાતી 
વિભાગના સલાહકાર મંડળનો ત્રદણી દું. અને પ્રકાશનની સંમાંતે આપવા. માટે લેખકોનો 
પણ આભારી છું. 


મુંબઈ ઉત્પલ ભામ્ડાણી 
દિવાળી, 2047 


1 
વૃક્ષ 


લાભશંકર ઠાકર 


પાત્રો : ચંપક * ચકુ * દાદા * ઇન્દિરા * છગનભાઈ * ડૉક્ટર દવે * વશરામ ભૂવો * 
બહેનપણી એક *બહેનપણી બે * પત્રકાર મિસ દારૂવાલા * એન્જિનિયર અને મજૂર 


ચકુ 
પપ્પા 
ચડુ 
પપ્પા 
ચડુ 


પપ્પા 


ચકુ/પપ્પા 


દૃશ્યઃ1 ી 

(રંગભૂમિ પર એક નાના ઘરનું પ્રવેશદ્વાર, દ્વારની પાસે ઓટલો. 
ઓટલાની બહાર ખુછ્યું કંપાઉન્ડ, વરસાદ અત્તે પવનનો અવાજ સંભળાય 
છે. ઓટલા પર એક આઠેક વર્ષની કિશોરી આવે છે , છાપરા પરથી પડતી 
વરસાદની ઘારાને હથેલીમાં ઝીલે છે. કૂદકો મારીને આંગણામાં આવે છે. 
વરસાદમાં ખૂબ ઉક્લાસર્થી નહાય છે અને ગાય છે : 

આવરે વરસાદ 

ઢેબરિયો વરસાદ 

ઊની ઊની રોટલી 

ને કારેલાંનું શાક. 
ઓટલાપર કિશોરીના પપ્પા આવીને ઊભા રહે છે. એ સ્મિતપૂર્વક નહાતી 
પુત્રીને જોઈ રહે છે. કિશોરીનું ધયાન જતાં એ ઓટલા પાસે આવે છે.) 


: પપ્પા ! કેવો સરસ વરસાદ પડે છે. ચાલો નહાવા. મઝા આવશે. 
: નાચકુ. તું નહા. 

: ચલોને પપ્પા, બહુ મઝા પડશે. 

: ના, મને શરદી થઈ જાય. 

: નહીં થાય પપ્પા, ચલો. 


(ચકુ પપ્પાનો હાથ પકડીને ખેંચે છે.) 


: ના... ના... ચકુ રહેવા દે. જો પડી જઈશ બેટા. લપસી પડીશ. હં... 


હં... 
(ચકુ પપ્પાને નીચે વરસાદમાં ખેંચી જાય છે. બંને નહાય છે.) 


: આવરેવરસાદ 


ઢેબરિયો વરસાદ 
ઊની ઊની રોટલી 
ને કારેલાંનું શાક. 


2 આધુનિક ગુજરાતી એકાંકીઓ 


ચકુ 


દાદા 


દાદા 


ચકુ 
દાદા 


દાદા 


ચંપક 


: પપ્પા... પપ્પા | આ તરફ આવો.. આ બાજુ મોટો ઘઘૂડો પડે છે. * 


(બને. ઘઘૂડા નીચે ઊભા રહીને નહાય છે. પવનના સુસવાટા અને 
તરસાદનો અવાજ સંભળાયા કરે છે, ચકુ ગાતી ગાતી કંપાઉન્ડમાં ફર્યાં 
કરે છે. પપ્પા આંગણાના મધ્યમાં આવીને નહાય છે. અચાનક એ જમીન 
પરથી પગને ખેંચીને ઊંચકવાનો પ્રયત્ન કરે છે. વારાફરતી ડાબો અને 
જમણો પગ ખેંચીને ઊંચકવાનો પ્રયત્ન કરે છે. વરસાદનો અને પવનનો 
અવાજ ઓસરતો જાય છે. મલ્હારનો આલાપ સંભળાય છે. ચકુના 
પપ્પાના પગ જમીન પર સ્થિર થઈ ગયા છે, અને બન્ને હાથ ઘીમે ઘીમે 
ઊંચકાતા જાય છે, બન્ને હાથ ઊંચકાઈને સ્થિર થઈ જાય છે. અંદરથી ચકુનાં 
મમ્મીનો અવાજ સંભળાય છે. આલાપ બંધ થઈ જાય છે.) 

ચકુ બેટા... ચાલ હવે. તારે નિશાળનું મોડું થશે. ચકુ...! ચકુ બેટા...! 
અરે દાદાજી |! જુઓને આ ચકુ ક્યાં ગઈ ! એને બોલાવોને અંદર. 

[ દાદાજી લાકડીના ટેકે બહાર આવે છે. ઓટલા પરથી બૂમ પાડે છે. ] 


: ચકુ બેટા... ચાલો અંદર. 


[ ચકુ સાંભળે છે પણ ખભા હલાવીને અંદર આવવાની ના પાડે છે. ] 
ચકુ ! ચલો. [નેશાળે જવાત્તું છે. 


: ના... દાદા. હજી મારે નહાવું છે. 
: (પગથિયાં ઊતરીને) ચલો બેટા. પછી મોહું થશે. વરસાદ પણ હવે બંધ 


થવા આવો છે. 


: ના દાદા, હજી થોડો થોડો પડે છે. હું નહીં આવું. 
: (નીચે ઊતરીને) ચકુડી... ચલેશ કે નઈ અંદર. કહું છું માનતી નથી? 


પછી માંદી પડીશ તો? 

(ચકુને પકડવા દાદા ઝડપથી ચાલે છે. એકવાર ભીની જમીન પર દાદાનો 
પગ સરકે છે.) 

ચકુડી માર ખાવો છે ? (મોટા અવાજે) ચાલ અંદર. 

[ ચકુ દોડતી દોડતી પગથિયાં ચડીને ઓટલા પર ઊભી રહે છે. કપડાં 
યી નીચોવે છે. પછી અંદર જાય છે. દાદાજીનું ધ્યાન પુત્ર પર જાય 


: ચંપક ! ચાલ અંદર. તારો શરદીનો કોઠો છે ને આમ વરસાદમાં ક્યાં 


નહાવા ઊભો છે ? માંદો પડતાં વાર નહીં લાગે. 

1 દાદા જાય છે. પગથિયાં પાસે અટકે છે. પાછા વળીને જુએ છે. ચંપક 
ત્યાં ને ત્યાં સ્થિર ઊભો છે. ] 

ચંપક ! સાંભળતો નથી ? ચાલ અંદર અને શરીર લૂછી નાખ. 

[ ચંપક સ્થિર ઊભો છે. દાદા પાછા વળીત્તે ચંપક પાસે આવે છે. એની 
સામે એકાદ ક્ષણ વિસ્મયથી તાકી રહે છે. ] 

એલા, મારી મશ્કરી કરે છે ? 


: હું વૃક્ષ છું. 


[ દાદાજી ખડખડ હસી પડે છે. ] 


દાદા 


ચંપક 


ઇન્દિરા 


દાદા 
ઇન્દિરા 
દાદા 
ઇન્દિરા 


દાદા 


ઇન્દિરા 
દાદા 


ઇન્દિરા 


ઇન્દિરા 
દાદા 
ઇન્દિરા 


વૃક્ષ 3 


: એવો ને એવો રહ્યો. ચાલ હવે શરીર કોરું કર અને જમવા બેસી જા. તારે 


દશને પચીસની બસ પકડવાની છે. મોડું થઈ જશે તો તું જ પાછો બૂમાબૂમ 
કરી મૂકીશ. ચાલ અંદર. ઇન્દુ રોટલી કરવા બેઠી છે. 


: હું વૃક્ષ છુ. 


[દાદા ચંપકનો હાથ પકડે છે. પછી એની આંખો સાથે આંખો મેળવવાનો 
પ્રયત્ન કરે છે. આંખ મળતી નથી, તેથી ચંપકના ગાલને હથેળીથી 
ઠંબઠબાવે છે. ] 
ચંપક ! ચંપક ! બેટા ચંપક ! 

[ મૂંઝાઈને પગથિયાં પાસે જાય છે. ] 
બેટા ઇન્દી ! ઇન્દી બેટા ! 


: (ઘરમાંથી અવાજ સંભળાય છે) એ આવી દાદાજી. 


[ ઇન્દિરા હાથ લૂછતી લૂછતી આવે છે. ] 
શું છે દાદાજી ? 


$ અરે જોને બેટા આ ચંપક શું કહે છે ? 

: શું કહે છે ? 

: કે' છે કે હું વૃક્ષ છું. 

₹ (નીચે ઊતરતાં ઊતરત્તાં હસી પડે છે) દીકરા કોના દાદાજી ? એમનો તો 


કાયમનો મશ્કરો સ્વભાવ છે. (ચંપકની પાસે જઈને હસતાં હસતાં) આજે 
પાછી શેની મજાક શરૂ કરી છે ? (ચંપકની સામે આંખમાં આંખ મેળવવાનો 
પ્રયત્ન કરે છે) ચાલો ચાલો ઘરમાં , કેટલા બધા ભીંજાસા છો ! ચાલો શરીર 
કોરું કરીને ગરમ ગરમ રસોઈ જમી લો. હું ટુવાલ આપું છું. (ચાલવા 
માંડે છે. જરાક પાછું જોતાં અટકી જાય છે.) અરે તમે તો ઊભા જ છો ! 
(હાથ પકડે છે.) ચાલોને હવે અંદર ભૈસાબ. મારે તાવડી તપે છે, તમે 
જમી લો એટલે દાદાજીને નરમ નરમ રોટલી ઉતારી આપું. 


: એલા ચંપક, હવે બહુ થઈ મજાક. ચાલ અંદર. 


[ ચંપક છીંક ખાય છે. ] 


: દાદાજી ! આમને તો શરદી થઈ ગઈ છે. 
: છું ક્યારનો એને કહ્યા કરું છું કે ચાલ અંદર અને શરીર કોરું કરી દે. તારો 


શરદીનો કોઠો છે. પણ માનતો જ નથી. લે હવે, આ શરદી થઈ ને ! 


: (ચંપકને પકડીને) ચાલો અંદર, શરદી થઈ ગઈ છે ને તમને માંદા પડતાં 


વાર નહીં લાગે. 
[ ચંપક ખસતો નથી. | 


: દાદા આ તો ખસતા જ તથી, 
$ (ચંપકને બીજી તરફથી પકડે છે) લે હું મદદ કરું. ચાલ ચંપક. 
: લો હેંડો અંદર. (ચંપકની સામું જુએ. છે.) દાદા ! આ તો કંઈ સાંભળતા 


જ નથી અને ચાલતા પણ નથી. શરદી થઈ ગઈ છે ને પાછા... લો હું 


4 આધઘુત્તિક ગુજરાતી એકાંકીઓ 


દાદા 
ઇન્દિરા 
છગનભાઈ 
ઇન્દિરા 
છગનભાઈ 


દાદા 
છગનભાઈ 
દાદા 


ઇન્દિરા 


છગનભાઈ 


ઇષ્દિરા 
દાદાજી 


ઇન્દિરા 
દાદા 


ડૉક્ટર 
દાદા 


ઇન્દિરા 
ડૉક્ટર 


પાડોશમાંથી છગનભાઈને બૂમ પાડીને બોલાવું. ઊંચકીને એમને અંદર 
લઈ જઈએ. 


: હા... હા... છગનને બોલાવ. 

: અરે છગનભાઈ... 

: (અંદરથી અવાજ સંભળાય છે.) એ હા... ઈન્દિસાબહેન |! જું કામ છે ? 
: આ જુઓ ને તમારા ભાઈને શું થઈ ગયું છે ? જરા આવોત્તે એક મિનિટ. 
: (અવાજ સંભળાય છે.) આ આવ્યો. 


[ છગનભાઈ પ્રવેશે છે. ] 
શું થયું છે ચંપકભાઈને ? ચંપકભાઈ કેમ ઊભા છો આમ? 


: છગત જોને બેટા ! આ ચંપક ચાલતો ય નથી ને બોલતો ય નથી. 
: ચંપકભાઈ ચાલો અંદર. કેટલા બધા ભીંજાઈ ગયા છો ? 
: છગન એતે ઊંચકીને લઈ જવો પડશે. 


(છગન અને દાદા ચંપકને ઊંચકવાનો પ્રયત્ન કરે છે, પણ ચંપકનું શરીર 
ચસકતું નથી. છગન નીચે બેસીને ચંપકને પગથી ઊંચકવાનો પ્રયાસ કરે 
છે. છગનના ઉહકારા સંભળાય છે.) 

ઊંહ ! ઊંહ | દાદા આ તો પગ ચોંટી ગયા લાગે છે જમીનમાં, જરાય 
ચહકતા નથી. 


* છગનભાઈ, તમે એમ કરો ને. દવે ડૉક્ટરને બોલાવી લાવોને બાજુમાંથી, 


એમને શરદી થઈ ગઈ છે. કંઈ દવાનો ડોઝ આપશે એટલે સારું થઈ જશે, 


: બોલાવી લાવું. 


[ છગનભાઈ જાય છે. ] 


: દાદાજી 1 આમત્તે આવું જું થઈ ગયું છે ? 
: કશું નથી બેટા. હમણાં દાક્ટર આવીને ઈજેક્શન આપી દેશે એટલે સારું 


થઈ જશે. 


: દાદાજી ! અંદરથી મને ખૂબ બીક લાગે છે. 
: એમાં બીવા જેવું કંઈ નથી, બેટા. તારો સ્વભાવ જરા પોચો છે એટલે, જો 


આ આવ્યા ડૉક્ટર. 
(ડૉક્ટર દવે અને છગનભાઈ પ્રવેશે છે. છગનભાઈ ડૉક્ટરની બેંગ નીચે 
મૂકવાનો. અભિનય કરે છે .) 


: શું છે દાદાજી ? ચંપકભાઈને શું થયું છે ! 
: આ જુઓત્ે સાહેબ તમે જ. અમને તો કંઈ ખબર નથી પડતી. શરદી થઈ 


ગઈ હોય એવું લાગે છે. 


: એમનો શરદીનો કોઠો છે ને પાછા વરસાદમાં ખૂબ પલળ્યા. 
: (આ દરમ્યાન ડૉક્ટર ચંપકની નાડી જુએ છે. પછી સ્ટેથોસ્કોપથી છાતી 


જોવાનો અભિનય કરે છે.) 
શરદી થઈ ગઈ છે અને જરાક તાવ પણ છે. એક ઇંજેકશન આપી દઉ દું. 


ઇન્દિરા 


છગનભાઈ 
દાદા 


છગનભાઈ 


ઇન્દિરા 
ચકુ 

દાદા 
છગનભાઈ 


વરરામ 


ઇન્દિરા 
વશરામ 


વૃક્ષ 5 


હમણા સારું થઈ જશે. 

(બેંગ ખોલીને અંદરથી ઈંજેક્શન કાઢીને દવા ભરવાનો અભિનય કરે છે. 
પછી ચંપકના ડાબા હાથે ઈજેક્શન આપવાનો અભિનય કરે છે. સોય 
નાખતાં જ.) 

અરે ! આ તો સોય વળી ગઈ, હાથ કઠણ લાકડા જેવો લાગે છે. કાંઈ 
સમજાતું નથી. (ચંપકના હાથને દબાવીને જુએ છે.) કંઈક વિચિત્ર લાગે 
છે. દાદાજી, તમે કોઈ મોટા ડૉક્ટરને કન્સલ્ટ કરો. આમાં મારું કામ નહિ. 


: પણ ડૉક્ટર... 


[ ડૉક્ટર બેંગ લઈને ચાલવા માંડે છે. ] 
દાદાજી ! દાદાજી ! (રડમસ અવાજે) હવે શું થશે ? 


: દાદાજી, મને તો વળગાડ જેવું લાગે છે. આપણે વશરામ ભૂવાને 


બોલાવીએ. 


: હેં? હા.., હા... બરાબરછે, છગન. તું જલદી જઈને વશરામને બોલાવી 


લાવ. 


: હા, દાદાજી હમણાં બોલાવી આવું. 


[ છગન જાય છે. ] 
તું ચિંતા ન કર, ઇન્દી બેટા. આ કંઈ વેળાચોઘડેયા જેવું લાગે છે. કંઈ 
પગપડી ગયો હશેચંપકનો ખોટી જગ્યાએ. આ વશરામ ભૂવો અબઘડીમાં 
વળગાડ ઉતારી દેશે. વશરામ આવે ત્યાં સુધીમાં તું ચકુડીને તૈયાર થઈ 
હોય તો નિશાળે મોકલી દે. 


: હા, દાદા (બૂમ પાડીને) અરે ચકુ બેટી તું તૈયાર થઈ ગઈ ? જમી લીધું 


તેં? (ચકુ દફતર લઈને આવે છે.) 


: હા મમ્મી ! મારે કેટલું બધું મોડું થઈ ગયું ? (પગથિયાં ઊતરીને દોડતાં 


દોડતાં) મમ્મી, પપ્પા આવજો, દાદાજી આવજો. 


: આવજેબેટા, સાચવીને જજે, ખાબોચિયાં ભરાઈ ગયાં હશે. ક્યાંય પાછી 


પડતી નહિ. 


: (પ્રવેશે છે. પાછળ વશરામ પ્રવેશે છે.) લો આ આવ્યા વશરામભાઈ, 


આ રહ્યા ચંપકભાઈ, એમત્તા પગ ચોટી ગયા છે. 


: (ચંપકને એક નજરે તાકી રહે છે. પછી. એને જોતાં જોતાં એક ચક્કર મારે 


છે, દાણા નાખે છે.) વળગાડ છે દાદા, અબ ઘડીમાં ઈને ભગાડી મેલું છું. 
તમે કાળા અડદ, કાળા તલ અને કંકુ લાવો, એક કાળું લૂગડું લાવો અને 
પાણીનો કળશિયો લાવો. 


$ છું લાવું છું. [ ઇન્દિરા ઝડપથી ઘરમાં જાય છે. ] 
: આવા તો ભલભલા વળગાડ વશરામે ભગાડી મેલ્યા છે મા મેલડીની 


ક્રપાથી. 
(ઇત્દિરા બઘું ઝડપથી લાવીને વશરામ પાસે મૂકવાનો અભિનય કરે છે. 
ડોકલાનો ડૅહડૂક ડેંહડૂક અવાજ સંભળાય છે. વશરામ ઘૂણવા માંડે છે... 


6 આધુનિક શુજરાતી એકાંકીઓ 


છગનભાઈ 
દાદાજી 
વશરામ 


છગનભાઈ 


વશરામ 


દાદા 
ઇન્દિરા 


દાદા 
ઈહ્દિરા 


દાદા 


# ખમા ! ખમા ! 
: ખમા, માતાજી ! ખમા ! 
: દખણની જોગણી વળગી છે તું. અલી કપાતર, તને કોઈ ન મળ્યું ને આ 


ભલો ભોળો બામણ મળ્યો. ઊભી રે તું (ધૂણે છે, હાથ પછાડે છે અને 
રાડો પાડે છે.) 


* ખમા, માતાજી, ખમા. 


[ વશરામત્ું ઘૂણવાનું ક્રમશઃ ઓછું થાય છે. “'પાણી' એમ બૂમ પાડતા 
છગનભાઈ વશરામને પાણીનો લોટો આપે છે. વશરામ પાણી પીએ છે, 
પછી કાળા વસ્ત્રમાં કાળા તલ, કાળા અડદ અને કંકુ સંકેલીને ઊભો થાય 
છે. બે હાથમાં એ બધું ઊંચકીને ચંપકના માથા પર ઉતારે (ફેરવે) છે. ] 


; દાદા, હવે તમે નચિંત થઈ જાવ. ચોકમાં જઈને આ ઉતાર મેલતાંની હંગાથે 


તમારો દીકરો ચાલતો થશે. [ વશરામ જાય છે, એની પાછળ પાછળ 
છગનભાઈ પણ જાય છે, ] 


: ચાલો ચંપક, પતી ગયું બઘું. 
: ચાલો અત્તે ઘરમાં થોડો આરામ કરો. 


[ દાદા અને ઈન્દિરા ચાલવા માંડે છે હળવાશથી. થોડું ચાલીને બન્ને અટકે 
છે. દાદા પાછા વળે છે. ચંપક પાસે આવે છે. ] 


: ચંપક બેટા ! ચાલ, અંદર ચાલ. (ચંપકનો હાથ પકડે છે.) ચાલ બેટા, 
: (ત્વરાથી ચંપક પાસે આવે છે. એના ખભા પડડે છે અને ભાંગી પડે છે. 


એ ચીસ નાખીને નીચે ચંપકના પગમાં બેસી પડે છે.) દાદાજી! દાદાજી ! 
હું લૂંટાઈ ગઈ . મારું સર્વસ્વ હણાઈ ગયું. આ શું થઈ ગયું દાદાજી ! [ 
ડૂસકાં ભરે છે. ] 


# ધીરજ રાખ બેટા, છાની રે. 


[ ઇન્દિરાનાં ડૂસકાં સંભળાય છે...] 
સ્ડીશ નહીં. તું છાની રે. ચંપકને કાલ સારું થઈ જશે. (ઇત્દિરાનું રડતું 
માથું દાદાજી તરફ ઊંચકાય છે. દાદાજીનો હાથ ઇન્દિરાના મસ્તક પ૨ 
છે. ફિઝ : પાંચ સેકન્ડ અંધકા૨.) 

દૃશ્યઃ 2 

[સમય : મધ્યરાત્રિ પછીનો. ચાંદનીના પ્રકાશમાં વૃક્ષ ઊભું છે. પવનના 
સુસવાટામાં એ આમતેમ વીંઝાય. ધીમે ઘીમે પવન શાંત થતો જાય છે. 
વૃક્ષ સ્થિર છે. 

લાકડી સાથે દાદા પ્રવેશે છે. વૃક્ષ બની ગયેલા પુત્રની પાસે આવીને ઊભા 
રહે છે. લાગણીત્તા વેગમાં પુત્રને બાથ ભરે છે. હાથમાંથી લાકડી પડી 
જાય છે. દાદા ડૂસકાં ભરે છે. અવાજ સંભળાતો નથી. માત્ર દાદાનું શરીર 
હલે છે . થોડી ક્ષણો બાદ પુત્રને ભરેલી બાથ છોડે છે . નીચે પડેલી લાકડી 
સી પુત્રની સામું તાકી રહે છે અને વ્યથાથી શિથિલ પગે ઘર ત૨ફ 
જાય છે, 


ઇન્દિરા 


દાદા 
ઇન્દિરા 
દાદા 


દાદા 
ઇન્દિરા 


દાદા 


બહેનપણી-૧ 


વૃક્ષ 7 


દાદાજીના ગયા પછી ઇત્દિરા આવે છે. એ આવીને વૃક્ષ બની ગયેલા 
પતિને શાલ ઓઢાડવાનો અભિનય કરે છે. પછી પતિના ખભે હાથ મૂકીને 
પતિના સામું જોઈ રહે છે, એના હાથ સરકે છે. એ પતિના પગમાં ઢગલો. 
થઈને પડી જાય છે . ઊંચે જોઈને બોલે છે. ] 


: તમને આ શું થઈ ગયું છે ? કેમ કંઈ બોલતા નથી ? કેમ આમ રિસાઈ 


ગયા છો ? તમે કંઈક તો બોલો. આપણાં કેવાં કેવાં સપનાં હતાં ! ચકુડીને 
ભણાવી-ગણાવીને મોટી કરીશું. એને સારે ઘેર પરણાવીશું. થોડા પૈસા 
ભેગા થશે એટલે આ ઘરને થોડું મોટું કરીશું. તમે તો મને નોધારી છોડીને 
આમ સાવ સૂનમૂન સાઘુ જેવા બની ગયા, સાચું કહું છું હોં | મારાથી આમ 
નહિ જિવાય. તમે કંઈક તો બોલો. તમે જો નહિ બોલો તો હું ઊઠવાની 
નથી. અહીં તમારા પગમાં જ બેસી રહીશ. 

[ઇત્દિરાનાં ડૂસકાંનો અવાજ સંભળાય છે. દાદા ઘરમાંથી બહાર નીકળી 
ઓટલા પર આવે છે. ઇત્દિરાનો રડવાનો અવાજ સંભળાય છે. દાદા 
પગથિયાં ઊતરે છે અને ઇન્દિરાની પાસે આવે છે. ] 


: બેટા ચાલ ઘરમાં. આમ રડવાથી શું વળવાનું છે ? 
: (રડતાં રડતાં) ના દાદાજી , હું અહીંથી ઊઠવાની નથી. 
$ અરે બેટા ! તું જ આમ હામ ખોઈ બેસીશ તો. બીજાનું શું થશે ? આખા 


દા'ડાતતું તે કાંઈ ખાધું નથી અને રડ્યા જ કર્યું છે. ચકુડી પણ ભૂખી જ સૂઈ 
ગઈ છે. ઊઠ દીકરા ! તારો આ વલોપાત મારાથી જીરવાતો નથી. ઊઠ. 
(ચકુનો અવાજ ઘરમાંથી સંભળાય છે. ભય અને રુદનથી 1મેશ્રિતઃ 
'મમ્મી.... ! ઓ... મમ્મી ! તું ક્યાં ગઈ મને છોડીને ? મને બીક લાગે 
છે... મમ્મી....! ઓ... મમ્મી....!') 


& ઊઠ બેટા. જોચકુડી જાગી ગઈ છે ને રડે છે. 
: ના દાદા..... 


[ચકુનો રડવાનો અવાજ સંભળાય છે. ] 


₹ બેટા ઇન્દી... ચાલ ઊઠ. .. ચકુડી કેટલી ગભરાઈ છે... ઊઠ. (ઇન્દિરા 


ના... ના.... કરતી ઊઠે છે. ચકુના રડતા અવાજ તરફ એ ખેંચાય છે. 
તો બીજી ક્ષણે એ ચંપક તરફ જુએ છે. ચકુનો અવાજ આવ્યા જ ડરે છે, 
ઇન્દિરા એ અવાજ તરફ ખેંચાય છે. પાછળ દાદા ઘીમે ઘીમે ડગ ભરતા 
ઘર તરફ જાય છે. એમની લાકડીનો અવાજ સંભળાય છે. પ્રકાશ ઓછો 
થતો જાય છે. અંધકાર.) 
દૃશ્યઃ3 

(થોડા દિવસો પછીની એક સવાર. “જાગને જાદવા કૃષ્ણ ગોવાળિયા તુજ 
વિના ધેનમાં કોણ જાશે' એ પંક્તિ ગવાતી સંભળાય છે. પંખીઓનો 
અવાજ અને આછો પ્રકાશ, ધીમે ઘીમે પૂર્ણ પ્રકાશ. દફતર સાથે ચકુની 
બે બહેનપણીઓ પ્રવેશે છે.) 


: ચકુડીને જલદી બૂમ પાડ. એ હજી તૈયાર જ નહીં થઈ હોય. આજે કેટલું 


8 આધુનિક ગુજરાતી એકાંકીઓ 


બહેનપણી-૨ 


ખહેનપણી-૧ 
બહેનપણી-૨ 
બહેનપણી-૧ 
ખહેનપણી-૨ 
ચકુ 

બહેનપણી-૧ 
ચકુ 


બહેનપણી-૨ 
બહેત્તપણી-૧ 


ઇન્દિરા 
દાદા 

ઇન્દિરા 
ઇન્દિરા 


બઘું મોડું થઈ ગયું છે ! 


: અલી પણ, આજ તો હડતાલ પડવાની છે. કાલે મને મંજુડી કે'તી'તી કે 


શનિવારે બધી નિશાળમાં હડતાલ પડવાની છે, 


: તો તો બહુ મઝા આવશે. મેં તો નકામું ગણિતનું લેસન કર્યું. 
: મેં તો અરધું જ કર્યું છે. મને તો દાખલા આવડતા જ નથી. 

: ચકુડી ! ચાલ નિશાળે... 

*ચકુ...... ! એ..... ચકુ! 

: (અંદરથી અવાજ આવે છે) એ આવી... ઊભી રે. 

: હજી વાળ ઓળાવતી હશે. (ચકુ આવે છે.) 

: અલી ઊભી રે, હું તો કંપાસ જ ભૂલી ગઈ છું. 


[ દોડીને ઘરમાં જાય છે. ] 
મમ્મી ! મારો કંપાસ રહી ગયો... 


: એક નંબરની ભૂલકણી છે ચકુડી. 
: (ગજવામાંથી કચૂકો કાઢે છે. એક મોંમાં મૂકે છે. બીજોબહેનપણીને આપે 


છે.) લે કચૂકો. 

[ ચકુ આવે છે. પિતાને સ્નેહથી સ્પર્શે છે. બદેનપણીઓ પાસે જાય છે. ] 
લે ચકુડી, ક્ચૂકો. 

[ત્રણે કચૂકો ખાતી ખાતી , વાતો કરતી કરતી જાય છે. દાદાજીનો અવાજ 
સંભળાય છે. મહિમ્નસ્તોત્ર ગાતાં ગાતાં એ બહારથી પ્રવેશે છે. નદી 
પરથી સ્નાન કરીને આવ્યા છે. આનંદપૂર્વક મહિમ્નસ્તોત્ર ગાય છે. 
વૃક્ષ પાસે આવી હાથમાંની લાકડી વૃક્ષની ડાળી પર ભરાવે છે. 
મહિમ્નસ્તોત્રનું રટણ ચાલુ છે. ભીનું પંચિયું નીચોવવાનો અભિનય કરે 
છે. પછી વૃક્ષની ડાળી પર એને સુકવવાનો અભિનય કરે છે. લાકડી લઈને 
છગનભાઈના ઘર તરફ જાય છે : 'અરે છગન ! આજનું છાપું જરા આપને 
ભાઈ.' 

“હા દાદાજી લો.' એવો સંવાદ અંદરથી સંભળાય છે. ઇન્દિરા ઘરમાંથી 
બહાર આવે છે. વૃક્ષના મૂળમાં હાથમાંના લોટાથી પાણી રેડવાનો 
અભિનય કરે છે. ચહેરા પર પ્રસન્નતા છે. પાણી રેડીને વૃક્ષની શાખાઓ 
એ જોઈ રહે છે. મૃદુતાથી સ્પર્શ કરે છે. દાદા હાથમાં છાપું લઈને પ્રવેશે 

ા 


$ દાદાજી ! જુઓ જુઓ ! કેવી નાની નાની કૂંપળો ફૂટી છે ! 

2 (નજીક આવીને જુએ છે) હા, બેટા ! ઘણી બધી કૂંપળો ફૂટી છે. 

: બપોરે તો અહીં સરસ છાંયો હોય છે. 

: પણ દાદા કાલે બપોરે એક કાગડો આવીને બેઠો અને કા-કા કરવા મંડ્યો, 


પછી ડાળી પ૨ એણે તો બેત્રણ વખત ચાંચ ઘસી. હું તો થથરી ગઈ. મેં 
એને બૂમ પાડીને, તાળીઓ પાડીને ઉડાડ્યો. પણ મૂઓ ઊડે જ નહે. ફરી 


દાદા 


ઇન્દિરા 
દાદા 
ઇન્દિરા 
દાદા 


ઇન્દિરા 
દાદા 
ઇન્દિરા 
દાદા 


ઇન્દિરા 
દાદા 


બહેનપણી-૧ 
ચકુ 

બહેનપણી-૨ 
બહેનપણી-૧ 


વૃક્ષ 9 


એને ચાંચ ઘસી. મારાથી રહેવાયું નહિ. કાંકરો લઈને ઉડાડ્યો. થોડી વાર 
થઈને ફરી પાછો આવીને બેઠો. કા-કા કરતો જાય ને ડાળી ઉપર ચાંચ 
ઘસતો જાય... પછી તો તમારી લાકડી લઈને જ છું તો ઊભી રહી. 


: અરેબેટા ! આજે પરોઢિયે મને એક વિચિત્ર સપનું આવ્યું. સપનામાં ચંપક 


આવો. 


: હેં દાદાજી ! 

: પણ કેવડો ચંપક ખબર છે ? સાવ નાનો-ટગુમગુ ચાલતો અને નાગોપૂગો. 
: (આછી લજ્જાસાથે સ્મિત કરે છે.) આજ પરોઢિયે આવ્યું' તું દાદાજી? 

: હા બેટા, છું તો છે ને અહીં આંગણામાં બેઠો બેઠો છાપું વાંચતો તો. - ત્યાં 


મારી સામે આવીને ઊભો રહ્યો. “બાપુજી | બાપુજી |' સાંભળીને મે છાપું 
ખસેડ્યું, એના હાથની મુઠ્ઠીઓ વાળેલી હતી.. મુઠ્ઠી ઊંચી કરીને કે'કે 
બાપુજી ખોલો તો. મેં એની મુઠ્ઠી ખોલવાનો પ્રયત્ન કર્યો પણ ખૂલે જ 
નહીં. હું તો પ્રયત્ન કર્યા જ કરું પણ ખૂલે જ નહિ. 

[ ઇન્દિરા હસે છે. ] 
પછી એ લુચ્ચો હસી પડ્યો. બોલ્યો : “બાપુજી ! ફૂંક મારો એટલે ખૂલી 
ક ' મેં એની જમણી મુઠ્ઠીને ફૂંક મારી અને હથેળી ખોલી કે તરત ખૂલી 
ગઈ. 

[ ઇન્દિરાની આંખો ચમકે છે. ] 
એ હથેળીમાં શું હતું ખબર છે? 


: (સાશ્ચર્ય) શું હતું દાદાજી ? 

: સોનામહોરો. 

: સોનામહોરો? 

: હા... અસલ સોનામહોરો, ચમક ચમક થતું સોનું. એના હાથમાંથી મે 


સોનામહોરો લઈ લીધી. પછી બીજા હાથની મુઠ્ઠી ખોલવા જતો'તો ત્યાં 
મારી આંખ ખૂલી ગઈ. કેવું વિચિત્ર સપનું ! સોનામહોરો ! 


ઃ હું જઉ દાદા, આજ તો ગળી રોટલી બનાવવાની છે, ચકુ કહીને ગઈ છે. 
2 હા, મારી ચકુને પૂરણપોળી બહુ ભાવે છે. 


[ઇષ્દિરા અંદર જાય છે, દાદા પાછળ પાછળ જાય છે. યાદ આવતાં પાછા 
વળીને વૃક્ષ પર સૂડવેલું પંચેયું ઉતારીને ખભે નાખે છે . હથેળી પર નજર 
નાખે છે. એક ક્ષણ અટકી જાય છે. સ્વપ્ન જોતા હોય તેમ હથેળીમાં 
સોનામહોરોજુએ છે. એમાંથી બે સેકન્ડ પછી જાગીને જરાક હસીને ઘરમાં 
જાય છે. ચકુ અને એની બહેનપણીઓ આવે છે. ] 


: અરે પેલો બારીનો કાચ કેવો ખનનન કરતો તૂટી ગયેલો ! 
: એ...ય પેલા મનીષતે વાગતાં રહી ગયેલું. 

: અને આપણા સર કેવા ઓફિસમાં ઘૂસી ગયેલા. 

: આજે તો બહુ જ મજાપડી. 


10 આધુનિક ગુજરાતી એકાંકીઓ 


# પેલા મોટા છોકરાઓ તો ગંદી ગંદી ગાળો બોલતા હતા. 


બહેનપણી-૨ : દસમા ધોરણવાળા ને? 
બહેનપણી-૧ : હાહા..... 
: છિ... છિ.... એવી ગાળો કંઈ સરને દેવાય ? 

બહેનપણી-૨ : એ દસમા ધોરણવાળા છોકરાઓ તો બહુ ખરાબ છે. 

બહેનપણી-૧ : એ ચકુ ! ચાલોને આપણે દોરડાં કૂદીએ. 

ચકુ : હા ચાલો. 
[ ચકુ જઈને ઓટલા ઉપર દફતર મૂકે છે. એ દરમેયાન બત્તે 
બહેનપણીઓ વૃક્ષની ડાળીઓ પર પોતાનાં દફતર લટકાવી દે છે. ચકુ 
દફતર ઓટલા પર મૂકીને આવે છે. ત્રણે સામસામાં ઊભાં રહે છે. ] 

ચકુ : ચાલો, રેડી ? 

બંને બહેનપણીઓડીઃ 

ચકુ $ સ્ટાર્ટ, ી 
[ત્રણે જણ એક... બે... ત્રણ એમ ગણતાં દોરડાં કૂદે છે. દશ સુધી ગણ્યા 
પછી ઝડપથી કૂદે છે. ] 

બહેનપણી-૧ : (અટકીને) એય... તમે લોકોએ તો એકદમ ફાસ્ટ શરૂ કરી દીઘું. ઊભા 
રો, ઊભા રો. 
[ચકુઅનેબહેનપણીઓ ઊભાં રહી જાય છે. ઘરમાંથી ઇન્દિરાનો અવાજ 

આવે છે. 'ચકુ...! અંદર આવ તો.' ] 

ચકુ : એ આવી મમ્મી. (બહેનપણીઓને) એ મારાં મમ્મી બોલાવે છે. હું જઉં 
મે બહેનપણીઓ વૃક્ષ પર લટકાવેલાં દફતર ઉતારે છે એ તરફ ચકુનું 
ધ્યાન જતાં ] 
એ....ય તમે તો મારા પપ્પા પર દફતર લટકાવી દીધાં છે. 

ખહેનપણી-૧ :? આ તારા પપ્પા છે? 

* હા... કેમ વળી? 

ખબહેનપણી-૨ : અરે આ તો. ઝાડ છે. 

બહેનપણી-૧ : હા, આ તો ઝાડ છે. આ તારા પપ્પા છે કંઈ ? 

ચકુ : હો, આ મારા પપ્પા છે. નહે પપ્પા ? 
(ચકુ વૃક્ષને અઢેલીને બે હાથથી વળગીને ઊભી રહે છે. ચકુના કાન વૃક્ષને 
અડતાં દરબારીનો આલાપ સંભળાય છે. ચકુના ચહેરા ૫૨ સ્મિત છે. 
એની આંખો બિડાય છે અને એ સાંભળે છે. એનો કાન વૃક્ષથી અલગ 
થતાં આલાપ બંઘ થઈ જાય છે.) મારા પપ્પા કેવું સરસ ગાય છે |! 

બહેનપણી-૧ : ગાય છે? 

ચકુ : કેવું સરસ ! તમે ના સાંભળ્યું ? 


[ બંને માથું હલાવીને ના પાડે છે. ] 


બહેનપણીઓ : 
ચકુ 


બહેનપણી-૧ 
બહેનપણી-૨ 


ઇન્દિરા 


ચકુ 
ઇન્દિરા 


ચકુ 
ઇન્દિરા 


વૃક્ષ 11 


તમારે સાંભળવું છે ? 

(બંને માથું હલાવીને હા પાડે છે.) 
લો સાંભળો. 
[બંને બહેનપણીઓ વૃક્ષને અઢેલીને કાન માંડીને સાંભળવાનો અભિનય 
કરે છે. કંઈ સંભળાતું નથી. બંને કાન ખસેડીને. ] 
અમને તો કાંઈ સંભળાતું નથી. 


: મને સંભળાય છે ને. 


[ ચકુ વૃક્ષને અઢેલીને ઊભી રહે છે. ] 


* ચલ ચલ, આપણે મોડું થશે. 
: હા... ચલ ચલ. 


[બંને જાય છે. દરબારીનો આલાપ સંભળાય છે, ચકુની આંખો બંધ થતી 

જાયયય છે. ચહેરા પર સ્મિત છે. અવાજના તાનમાં વૃક્ષ અને ચકુ ધીમું 

ઘીમું ઝૂલી રહ્યાં છે. પ્રકાશ ધીમે ધીમે ઓસરતો જાય છે. અંધકાર. ] 
શ્યઃતવ 

(સવારનો સમય છે. ચકુ વૃક્ષની નીચે અઢેલીને બેઠી બેઠી કાવેતા ગોખે 

છેઃ 


હળવે હળવે હળવે હરિજી 

મારે મંદિર આવોને; 

મોટે મોટે મોટે મેં તો 

મોતીડે વધાવ્યા રે. 

કીધું કીઘું કીઘું મુજને 

કાંઈક કામણ કીથું રે; 

લીધું લીધું લીઘું મારું 

ચિતડું ચોરી લીધું રે... 
ચકુ કવિતા ગોખતી હોય છે ત્યાં ઘરમાંથી ઇન્દિરા આવે છે. હાથમાં થાળી 
હોતાનો અભિનય. એ ચકુ પાસે બેસે છે અને ફૂલની માળા ગૂંથવાનો 
અભિનય કરે છે.) 


: કવિતા મોઢે કરે છે ચકુ ? 

: હા, મમ્મી ! મારે કાલે ગુજરાતીની પરીક્ષા છે. 
: થઈ ગઈ મોઢે? 

: હા મમ્મી, તું લઈ લે ને. જો આ કવિતા. 


[ ચકુ ઇન્દિરાને પુસ્તક આપે છે. ] 


# હા, ચાલ બોલ. 


હળવે હળવે હળવે હરિજી 
મારે મંદિર આવોને; 

મોટે મોટે મોટે મેં તો 
મોતીડે વધાવ્યા રે. 


12 આરઘુનેક ગુજરાતી એકાંકીઓ 


ઇન્દિરા 


ચકુ 
ઇન્દિરા 


ચકુ 


દાદા 


ચકુ 


ઇન્દિરા 


ચકુ 


દન્દિસા 
દાદા 


ચકુ 


દાદા 


કીધું કીધું કીધું મુજને 
કાંઈક કામણ કીધું રે; 
લીઘું લીઘું લીધું મુજને 
ના..... તા..... 
લીઘું લીધું લીધું મુજને 
ના....ના..... 


: ક્યાં મોઢે થઈ છે બરાબર ? 
૨ મમ્મી એ જ લીટીમાં મારે લોચા પડે છે. 
: બરાબર પાકી કરી નાખ, લે.. 


[ચકુમોટેથી પાઠ કરીને કવિતા ગોખે છે. ઈન્દિરા માળા ગૂંથે છે. બહારથી 
દાદા પ્રવેશે છે. ધોતિયું, ઝભો, બંડી અત્તે માથે કાળી ટોપી. હાથમાં થેલી 
છે. ચકુનો અવાજ સાંભળીને એ ખુશ થાય છે. ચૂપકીદીથી એ ચકુની 
નજીક જઈ, પાછળથી લાકડી લાંબી કરીને ચ્કુના કાનને અડકાડે છે. ચકુ 
ચમકીને જુએ છે તો દાદાજી. દાદાજી હસી પડે છે. ] 


: દાદાજી... હું તો બી ગઈ. 


(દાદા હસે છે. ઝાડની નીચે પડેલી ખુરશી પર બેસે છે. ટોપી ઉતારીને 
ખોળામાં મૂકે છે.) 


$ ચકુ બેટા ! જરા આમ આવ તો. 


(ચકુ દાદા પાસે જાય છે. દાદા બંડીના અંદરના ગજવામાંથી કશુંક 
કાઢીને - ) જો આ શું છે ? 


: ફોટો છે દાદા. લાવો, લાવો મને જોવા દો. દાદાજી આ તમે છો. આ મમ્મી 


છે- આ વચમાં હું અને આ પપ્પા છે. 
[ ઇન્દિરા ઊભી થઈને હર્ષથી નજીક આવે છે. ] 


: લાવ તો ચકુ મને જોવા દે તો ફોટો. 


[ ચકુના હાથમાંથી ફોટો લે છે. ] 
અરે વાહ ! દાદાજી કેટલો સરસ પડ્યો છે ! અરે ચકુ, તારો તો એકદમ 
સરસ ફોટો આવ્યો છે. 


# તે આવે જ ને. પેલા ફોટો પાડનાર આવ્યા'તા એમની પાસે કેવો ફાઈન 


કૅમેરો હતો ! 


: દાદાજી, પેલા ચેકનું શું થયું ? 
: બેન્કમાં ભરી દીઘો હમણાં. ચકુ બેટા આ થેલી લઈ જા અંદર. તારે માટે 


હલવો લાવ્યો છું. તને બહુ ભાવે છે ને ? 


* બહુ જ ભાવે છે. દાદાજી. લાવો લાવો. 


[ ઝડપથી થેલીને લઈને જાય છે. ] 


: અરે ચકુ ઊભી રે', ઊભી રે'. આ ખરી વસ્તુ તો રહી જ ગઈ. 


[ બંડીના ગજવામાંથી કશું કાઢીને બતાવવાનો અભિનય ] 


ચકુ 
દાદા 
ચકુ 
દાદા 
ઇન્દિરા 
દાદા 
ચકુ 
દાદા 
ચકુ 
દાદા 


ચડુ 
દાદા 


દાદા 
ઇત્દિરા 


દાદા 
ઇન્દિરા 


દાદા 


ઈન્દિરા 
દાદા 
ઇન્દિરા 
દાદા 
ઇન્દિરા 
દાદા 


વૃક્ષ 13 
જોખઆ શું છે? 


: દાદાજી | આ તો ટિકિટો છે. કઈ ફિલ્મની છે ? 

: દો જાસૂસ. 

: ઓહ દાદાજી ! બહુ મજા પડશે. ક્યારે જવાનું છે ? 

: રવિવારે બેટા. 

: દાદા, તમે બે જ જણ જવાના છો ? 

: હોય બેટા ? ત્રણ ટિકિક લાવ્યો છું. તારે પણ આવવાનું છે. 

: પણ દાદાજી, આ. વખતે તમારે મને આઈસક્રીમ ખવરાવવો પડશે. 

: હા હા બેટા | આઈસક્રીમ ખવડાવીશ.. 

: બહુ જ હોં દાદાજી ? 

: અરે તારી સામે આઇસક્રીમત્તો પહાડ જ ઊભો, કરી દઈશ. તારે ખાવો. 


હોય એટલો ખાજેને. 


: બછુ જ મજાઆવશે દાદાજી, 


(ચકુ ખુશ થઈને કૂદે છે.) 


: પણ શરદી થઈ જશે તો -? 

: નહિથાય દાદાજી, 

: સારું જાવ, થેલી લઈ જાવ અંદર. 

: ચકુ, આ માળા ને ફૂલ પણ અંદર લેતી જા. 


(ઇસ્દિરા ફૂલની થાળી ચકુને આપવાનો અભિનય કરે છે. ચકુ બધું લઈને 
અંદર જાય છે.) 


: સવારે કોઈ આવ્યું'તું બેટા ? 
$ તા દાદા, આજ તો કોઈ નથી આવ્યું. નિરાંત છે. લોકો એટલા બઘા જોવા 


માટે આવે છે કે થાકી જવાય છે. પણ દાદાજી આપણને સારા એવા પૈસા 
મળ્યા નહિ? 


# તે મળે જ ને ! આ કાંઈ જેવાતેવા સમાચાર છે ! વિશ્વમાં આ તો પે'લો 


બનાવ છે, માણસ ઝાડ થઈ જવાનો. અંગ્રેજી છાપાંવાળાએ ખાલી ફોટા 
પાડ્યા અને એના પ્રશ્નોના આપણે જવાબ આપ્યા એમાં ફટ ચેક આપી 
દીધો. 


: અને દાદાજી, પેલા દિલ્હીથી આવ્યા” તા બટકા ને જાડા.... 

: પેલી ગોરી છોકરીની સાથે. 

: હા.., એમણે પણ ખાસ્સા..... 

: તે આપે જ ને. આ કાંઈ જેવો તેવો બનાવ છે ? 

: દાદાજી, હું તો બહાર જાઉં છું ને તે બધાં જ મને પૂછપૂછ કરે છે . 

: અરે બેટા, આ તો ભગવાનની લીલા છે. ભગવાન જે કંઈ કરે છે તે સારા 


14 આધુનિક ગુજરાતી એકાંકીઓ 


યુવતી 
ઇન્દિરા 
દાદા 


યુવતી 


દાદા 


મિસ દારૂવાલા : 
₹ હા બહેન, એ મારો દીકરો છે અને આ મારા દીકરાની વહુ છે. 


દાદા 


મિસ દારૂવાલા : 


દાદા 


ઇન્દિરા 


ઇન્દિરા 
દાદા 


મિસ દારૂવાલા : 


દાદા 


મિસ દારૂવાલા : 


દાદા 


માટે જ કરે છે. 
(એક યુવતી પ્રવેશે છે.) 


: એક્સક્યૂઝ મી ! મિ. પંડ્યા અહીં રહે છે ? 
: દાદાજી ! 
: હા. આવો આવો, બેસો. છું જ પંડ્યા છું. 


[ આગંતુક યુવતી દાદાની પાસે પડેલી ખુરશી પર બેસે છે. પર્સમાંથી કાર્ડ 
કાઢીને આપે છે. ] 


: આઈ એમ મિસ દારૂવાલા. હું વર્લ્ડ મેગેઝીનની રિપ્રેઝેન્ટેટિવ છું. હું માનું 


છું આપને ત્યાં જ માણસમાંથી ટ્રી બની જવાનો અજબ બનાવ... 


# હા... હા. .. મારે ત્યાં જ, આ જુઓ મારો ચંપક. 


[ મિસ દારૂવાલા ચંપક તરફ જુએ છે અને આશ્ચર્યથી ચકિત થઈ જાય છે.] 
ઓહ.... હાઉ વન્ડરફૂલ ! તમારા એ સન થાય ? 


[ ઇન્દિરા હાથ જોડીને નમસ્કાર કરે છે. ] 
ઓહ ! નમસ્તે. તમે મને આ પરિવર્તનની સ્ટોરી કહેશો ? 


: હા... હા... કેમ નહીં. 
મિસ દારૂવાલા : 


(નોટબુક અને પેન કાઢવાનો તથા લખવાનો અભિનય કરે છે.) એક 
મેતિટ પ્લીઝ, હા હવે બોલો. 


: જાણે એમ બન્યું કે એક દિવસ..... 
મિસ દારૂવાલા : 


તારીખ કહેશો? 


: તારીખ.... 
& ૧૨મી ઓગસ્ટ, પણ મિસ દારૂવાલા, તમારેઅઆ બધી વિગતની શી જરૂર 
છે? 


“વર્લ્ડ મૅંગેઝીન'માં આ આખી સ્ટોરી ફોટોગ્રાફ સાથે અમે રજૂ કરીશું. 
મોસ્ટ પૉપ્યુલર મેગેઝીન છે. એની આખા જગતમાં થઈતે પચાસ લાખ 
કૉપીઓ વેચાય છે. એ લોકોએ આ બાબતમાં સ્પેશ્યલ લેખ તૈયાર કરવાનું 
મને કહ્યું છે. 


: એમ વાત છે ? પણ બહેન, એવું છે ને કે આજ સુધીમાં જે કોઈ 


ન્યૂઝપેપરવાળા આવ્યા છે એમણે આ માટે કંઈ ને કંઈ.... 
[અંગૂઠા-તર્જનીથી “પૈસા'નો સંકેત કરે છે. ] 

ઓછ ! હું સમજી ગઈ, યૂ નીડ નોટ વરી, મિસ્ટર પંડ્યા. જુઓ આ સ્ટોરી 
માટે અને થોડા ફોટોગ્રાફસ માટે હું તમને હમણાં જ ફાઈવ થાઉઝન્ડનો, 
આઈ મિન પાંચ હજાર ડૉલરનો ચેક આપી દઉં દું. 


: પાંચ હજાર.... 
મિસ દારૂવાલા : 


યસ, ફાઈવ થાઉઝન્ડ ડૉલર, અમેરિકન ડૉલર, અને બીજી વાત, થોડા 
દિવસોમાં જ અમારા ટેલિવિઝનના પ્રોસ્યૂસર આવવાના છે, એક ફિલ્મ 


દાદા 


ઇન્દિરા 


દાદા 


મિસ દારૂવાલા ઃ 


દાદા 


ઇન્દિરા 


મિસ દારૂવાલા 


ઇન્દિરા 


દાદા 


મિસ દારૂવાલા: 


વૃક્ષ 15 
લેવાનો પણ અમારો પ્લૅન છે. એ વખતે તમને બીજી મોટી રકમ.... 


: બરાબર છે; થેંક યૂમિસ દારૂવાલા. ચાલો હું તમને આખી વાત વિગતવાર 


કહું. 

[ ઊભા થાય છે. ] 
જુઓ, બારમી ઓગસ્ટની સવારની આ તાત છે. એ દિવસે ધોધમાર 
વસસાદ પડતો હતો. અમારી ચકુડી, આ ચંપકની દીકરી વરસાદમાં 
નહાતી હતી. 


: ચકુ...!ચકુ બેટા...! 


[ ચકુ આવે છે. ] 


: આ રહી મારી ચકુડી. ચકુ આમ આવ બેટી. આ ચકુડી ભારે તોફાની છે. 


એ. વરસાદમાં નહાતી'તી ત્યાં વળી મારા ચંપકને પરાણે. નહાવા ખેંચી 
ગઈ, અને આ ચંપક પણ - 

(ચંપક તરફ ધ્યાન જતાં) માફ કરજો. ઇફ યુ ડૉન્ટ માઈન્ડ આ ફાઈન 
વેઘરમાં થોડા ફોટોગ્રાફ્સ લઈ લઉ. પછી નિરાંતે તમે મને સ્ટોરી 
લખાવજો. 


: હા... હા... બરાબર છે. સરસ તડકો છે એટલે ફોટા બરાબર પડશે. 


[ મિસ દારૂવાલા, નોટબુક ખુરશી પર મૂકી કૅમેરા ઉઠાવવાનો , ખોલવાનો 
અને ફોટા પાડવાનો અભિનય કરે છે. થોડા ફોટોગ્રાફ્સ લીધા પછી એ 
કૅમેરા મૂકવા જાય છે ત્યાં -] 


₹ બહેન ! મને કહેતાં જરા સંકોચ થાય છે, પણ તમે અમારો એક ગ્રૂપ ફોટો 


ન પાડો? 


: ઓહ ! યસ યસ એ તો ખૂબ જ જરૂરી છે. સારું થયું તમે મને કહ્યું. ચાલો 


દાદાજી, તમે આવી જાઓને. 
[ બધા બરાબર ગોઠવાઈ જાય છે. એક બાજુ ઇન્દિરા વૃક્ષની પાસે ઊભી 
રહે છે. બીજી બાજુ દાદા ઊભા રહે છે. નીચે ચકુ બેસી જાય છે. ] 


: બહેન ! હું જરા સાડી બદલી નાખું ? 
મિસ દારૂવાલા: 


નહીં, નહીં. કશી જરૂર નથી. ડાર્ક કલરની છે એટલે સરસ આવશે. જરા 
સ્માઈલ કરો. હું રેડી કહું એટલે સ્થિર થઈ જજો. 


: એક મિતિટ..... જરા.... 


[ દાદા આંખ પરનાં ચશ્માં ઉતારી ઝભ્ભાની ચાળથી કાચ સાફ કરે છે. 
પછી પહેરી લે છે અને ચહેરા પર સ્મિત લાવીને સ્થિર થઈ જાય છે. ] 
ચાલો રેડી... 
[ બે સેકંડ પછી ચાંપ દબાવે છે. ] 
એમ જ રહેજો'પ્લીઝ. ખસશો નહીં, 
[ બીજી સાઈડમાંથી બીજો સ્નેપ લઈ લે છે. ] 
ઓ. કે, થેંક યૂ. 


16 આઘુનિક ગુજરાતી એકાંકીઓ 


ઇન્દિરા 
મિસ દારૂવાલા : 
ઇન્દિરા 


મિસ દારૂવાલા : 


: બહેન ! મારો એક આઇડિયા છે ફોટો પડાવવાનો, કહું ? 


હા, કહોને. 


: હું રોજ એમને પાણી પાઉ છું. એક ફોટોગ્રાફ આ રીતે હું પાણી રેડતી હોઉં 


એવો. 

ઓઢ ! ઇટ્સ એ વન્ડરફૂલ આઇડિયા. ચાલો, આવો આવો, 

[ ઇન્દિરા ઘરમાંથી પાણીનો લોટો લાવવાનો અને વૃક્ષ પાસે આવીને, 
નમીને પાણી પાવાનો અભિનય કરે છે. ] 

જરાક બાજુમાં... આ સાઈડમાં. 

[ ઈન્દિરા બાજુમાં કહેવા પ્રમાણે ગોઠવાય છે. માથાનો છેડો ખસી જાય 
છે એટલે હાથમાંનો લોટો નીચે મૂકવાનો અભિનય કરે છે. પછી માથાનો 
છેડો સરખો કરે છે. મો પર સ્મિત છે. દૃષ્ટિ ઊંચી. મિસ દારૂવાલા ચાંપ 


- દબાવે છે. ] 


દાદા 
ઇન્દિરા 
મિસ દારૂવાલા : 


દાદા 


દીન્દિરા 
દાદા 


ઇન્દિરા 
દાદા 


એન્જિનિયર 


થેંક યૂ | ચાલો હવે મતે સ્ટોરી કહો અને બીજું, મને તમારા પુત્રના જૂના 
ફોટોગ્રાફસ હોય તો તે પણ જોઈશે. 


: હા હા છે ને. ચંપકે મંંટ્રેકની પરીક્ષા પાસ કરેલી ત્યારે પડાવેલો ફોટો છે. 
#:અને અમારા બંનેનો સાથે પડાવેલો ફોટો પણ છે. 


ઓહ, સરસ. ચાલો હવે મને કંપલિટ સ્ટોરી કહો. 
[નોટબુક કાઢીને પેન ખોલીને લખવાનો અભનય. ] 


: હા સાંભળો. તે દિવસે આ ચકુડી વરસાદમાં નહાતી હતી. પણ મારા 


ચંપક્નેપરાણે ખેંચી ગઈ. મૂળે મારા ચંપકનો શરદીનો કોઠો અને ચકુડીની 
સાથે ખૂબ નાહ્યો. હવે પછી એવું બન્યું બહેન કે ચંપક આ આંગણામાં 
અહીં ઊભો ઊભો ત્તહાતો હતો ત્યાં અચાનક એના પગ જમીનમાં ચોંટી 
ગયા, સજ્જડ થઈ ગયા તે એ ઝાડ બની ગયો. 

[ દાદા હસે છે અને હાથ ઊંચા કરે છે. હાસ્ય અટકી જાય છે અને હાથ 
સ્થિર થઈ જાય છે. એક સેકન્ડ ક્રેઝ થયા પછી તરત અંઘકાર. ] 


દૃશ્યઃ 5 
(ઘરના ઓટલા પર, પગથિયા પર દાદા, ઇત્દિરા અને ચકુ ઊભાં છે.) 


: અને દાદાજી ! મોટા રૂમમાં ટાઈલ્સ પેલી આપણે પસંદ કરી હતી મોટી 


ડિઝાઈનની એ જ નાખવાની છે ને? 


: હાબેટા. 
: અને રસોડામાં મારે આમ ઊભું સ્ટેન્ડિંગ કિચન જોઈએ. 
& હાહા... ઊભું રસોડુંજબતાવશું અને આપણી ચકુડી માટે એક વાંચવાનો 


નાનો રૂમ પણ બનશે. 
(એન્જિનિયર મજૂર સાથે પ્રવેશે છે.) 


& નમસ્તે દાદાજી ! નમસ્તે બહેન | 


દાદા 
એન્જિનિયર 


ઇન્દિરા 
એન્જિનિયર 


વૃક્ષ 17 


: લો આ આવ્યા એન્જિનિયર. 
: લો બહેન આ પ્રમાણેનો આપણો પ્લાન છે. મંજૂર થઈ ગયો છે. 


[ ઇત્દિરાના હાથમાં પ્લાન આપે છે. ઇત્દિરા પગથિયાં ઊતરીને ત્તીચે 
આવે છે. ઇન્દિરાના હાથમાંથી ચકુ પ્લાન લઈને જુએ છે. ] 

દાદાજી ! આપણે આજથી કામ શરૂ કરી દઈએ છીએ. (મજૂરને) જુઓ 
અહીંથી આ પ્રમાણે વીશ ફૂટ લંબાઈનું ખોદકામ કરવાનું છે ત્યાંથી આ 
પ્રમાણે બાર ફૂટનું અને (ઇન્દિરાને) બહેન ! આ ઝાડ વચ્ચે આવે છે - 


: કાપી નાખો. 
: (મજૂરને) એમ કરો, પહેલાં વચ્ચેથી આ ઝાડ દૂર કરો. 


[મજૂર કુહાડીથી વૃક્ષ પર ઘા મારવા જાય છે ત્યાં ચકુ દોડીને “પપ્પા...” 
એમ ચીસ પાડતી આવે છે. મજૂરને ધક્કો મારીને એ વૃક્ષને વળગી પડે 
છે. ઇન્દિરા એને સમજાવી ફોસલાવીને પરાણે વૃક્ષ પરથી ખેંચે છે અને 
ત્યાંથી દૂર લઈ જાય છે. ચકુ ઇન્દિરાની છાતીમાં માથું દબાવી 
'ના....ના....' કરતી ડૂસકાં ભરે છે. 

મજૂર વૃક્ષ પર કુહાડીના ઘા શરૂ કરે છે. તોડીનો આલાપ સંભળાય છે. 
કુહાડીના ઘા સાથે વૃક્ષ અને આલાપ હચમચે છે. ચોથા ઘા પછી ઘીમે ઘીમે 
અંઘકાર. અંધકારમાં પણ બીજા બે ઘા અને આલાપ સંભળાય છે. ] 

[ પડદો પડે છે. ] 


2 
ઝેરવું 
મઘુ રાય 


પાત્રો :હું : પુરુષ, 25થી 35ની આસપાસ, સાદો પોશાક, સહેજ કદરૂપો, તમે : પ્રેક્ષકો 


(વાચકો), દેવલાલ : 25 થી 35ની આસપાસ, ખૂબ ચીવટવાળાં, ખૂબ સારાં કપડાં, 
ખૂબ દેખાવડો, અજિત : એ જ ઉમરનો, કસરતી શરીર, તલવારકેટ મૂછો, સારો 
પોશાક, ખભે કૅમેરા, ચંડીદાસ : એ જ ઉમર, ખૂબ ગોરો, એકવડો બાંધો, ખૂબ ખૂબ 
સરસ કપડાં, કુમારી : 22 થી 25, હૅન્ડલૂમની ભારેમાં ભારે સાડી વગેરે, ઊંચા 
ઘરની અણસાર, આયેશા : ખૂબ તંગ, લાલભડક સલવાર-કમીઝ; ઉર્દૂ શાયરીની 
નાયિકા, દેવિકા : ચશ્માં, ઉંમર, એ નહીં કહે. સાદાં કીમતી કપડાં. 
[પડદો ખૂલતાંની સાથે જ તાળીઓનાગડગડાટ (રેકોર્ડ લગભગ 20-30 
સેકંડ સુઘી સંભળાય છે અને છલાંગ મારીને “હું' ઊભો થાય. છે, પથારી 
લાત મારીને સમેટી લે છે, ઉપાડીને એક ખૂણામાં મૂકી દે છે. આળસ 
મરડતો નથી, કે તમે જોયેલાં ગુજરાતી નાટકોમાંનાં ઊંઘમાંથી ઊઠેલાં 
પાત્રોની જેમ બગાસું ખાતો નથી. લગભગ સાંજ પડી ગઈ છે, અને “હું' 
એકાદ નેંપકીનથી બઘું ઝાટકે છે. કોઈ આવવાનું છે, અને 'હું'ના પહોળા 
રૂમમાં કંઈક થવાનું છે : “હૂં' એમાં ખૂબ અગત્યનો ભાગ ભજવવાનો છે, 
એટલે સૂઈને ઊઠ્યો હોવાનું લાગવા દેવાનું નથી. 
તાળીઓના ગડગડાટ શમે - ત્યાં જ એના અનુસંધાનમાં બારણું 
ખડખડાવવાતો અવાજ સંભળાય છે. એ “તમે' છો. ] 
: ખુક્લું જ છે. ધક્કો મારો એટલે ખૂલી જશે. (ખડખડાટ) અરે ઘક્કો 
મારોઓઓ... 
[ રૂમની વચ્ચે સારું એવું ચોગાન જેવું બનાવે છે, ખુરશીટેબલ 
ફોહિકંગ-ચાના બેત્રણ ખાલા, સિગારેટનાં ત્રણચાર ડઝન લાગે એટલાં 
પાકીટ મચડી નાખેલાં, એશ-ટ્રે, ઉપાડવા જતાં એમાંથી થોડીક નીચે 
વેરાય.. . બધું હટાવી જગ્યાએ મૂકી દે છે !... ખડખડાટ] 
: અરે બંધ હોય તો વેન્ટિલેશનમાંથી હાથ નાખી સ્ટૉપર ખોલી નાખો... 
[ ખડખડાટ બંઘ થાય છે, સ્ટોપર ખૂલે છે અતાજ - બારણું ઊઘડવાનો 
અવાજ, અતે “તમે' આવો છો. સ્ટેજ ઉપર અદૃશ્ય છો, પણ હું તમને 
“જુએ' છે, ઉત્સાહ અને સન્માનથી આવકારે છે, ] 


“દેવલાલ' 


દ હું 


દ હું' 

દ્ર અજિ ત” 
'કુમારી' 
'દેવિકા' 
'ચંડીદાસ' 
“આયેશા” 


ઝેરવું 19 


: આવો, આવો, બેસો, આજે, બધા આવવાતા છે . 


[ “તમે' પ્રેક્ષકોની દિશામાં જઈ જાણે બેસો છો, અને “હું' તમારા 
ચાલવાની સાથે સાથે મોઢું ફેરવી-ફેરવી સૂચવે છે કે “હું' તમને જોઈ શકે 
છે, તમે બેસી ગયા પછી “હું' પ્રેક્ષકો તરફ મોં રાખીને જ તમારી સાથે 
વાત કરે છે, એટલે કે, પ્રેક્ષકો જ, જાણે “તમે' છે. ] 


: બધાં આવવાનાં છે સમજ્યા ? (આંખ [મિચકારી) બઘાં ! (કહેવા 


ધારેલી મજાકની પ્રસ્‍તાવના રૂપે સડસડાટ હસીને) નાટકનું થીમ શું છે 
ખબર છે ? (તમને કાનમાં કહેતો હોય એમ કંઈક કહે છે. હસે છે, 
પ્રેમથી હસે છે , બહુ ઉત્સાહમાં છે.) તમને વાંઘો નથી ને ? તો બસ; 
કારણ કે જરા અડધોપોણો કલાક સહેજે નીકળી જશે. પણ મજા 
આવશે. એ - આ આવ્યો દેવલાલ. ક 

[ આવ્યો છે, એક ખુરશી ઉપર બેસી. ખિસ્સામાંથી બેત્રણ પાકીટ 
સિગારેટનાં કાઢી સિગારેટ પીતો હોય છે. ] 


: કોઈ નથી આવ્યું ! (તમારી તરફ જોઈ.) ઓહો, કેમ છો ?.. બસ 


મજામાં... હા, હું પણ... શું થયું આ હાથ ઉપર ? ... સોજો ચડ્યો લાગે 
છે.. (ઈત્યાદિ). 


: આવશે-આવશે બધાં આવશે. 


[આવે છે, એક એક કરીને ખુરશીઓ ઉપર બેસતા જાય છે, છુંની સાથે. 
રોજ ત્રણચાર વાર મળવાનું થતું હોય એમ નમસ્તે કે હલો કોઈ કરતું નથી, 
પણ બઘા એકબીજાની સામે સંતોષથી હસે છે. તમારી તરફ તમને 
ઓળખત્તા હોય એમ ચોરીછૂપીથી જોઈ લે છે, અને પોતપોત્તાની 
ઓળખાણ થઈ જવાની રાહ જુએ છે. ] 


: (તમારી તરફ ઇશારો કરી દેવલાલ સિવાયનાં બધાંને) કેમ ? ફાવશે 


ને ? મળ્યું છે કોઈ (તમારી તરફ) આમને ? 


દના. 

: ડચ. 

& અહંક, 

: ના, મળ્યા તો નથી. આમ ઓળખું છું ખરો. 

: ડોડું ધુણાવે છે.) 

: આ આયેશા, મારા દિલની એકમેવ સામ્રાજ્ઞી, જેના વાળની એક એક લટ 


ઉપર દેશોની, રાષ્ટ્રોની ખુવારી સર્જાઈ જાય એવી સદીઓમાં એકાદ પાકે 
ત્યારે સેનાનીઓ, સમ્રાટો, શ્રેષ્ઠીઓ જાનફેસાનીની હોડમાં ઊતરી ફના 
થઈ જાય, મહાકાવ્યો રચી જાય એવી આ એક, મારા એકલાની; મારા 
બાહુઓની વચ્ચે કેદ, મારાં નેત્રોને દોરે દોરે વીંટળાયેલી આયેશા, કદાચ 
આવતે વર્ષ, કદાચ આવતે જન્મે, કદાચ આવતે કલ્પે, મારી થનારી 
મહેબૂબા, પત્ની આયેશા. 

[ આયેશા, થયેલાં વખાણ ખોટાં હોય તોય એને ખૂબ આનંદ થયો છે. 


20 આધુનિક રુજરાતી એકાંકીઓ 


દ હ્યુ 


“વલાલ' 


દેવલાલ' 


ઊભી થઈ, તમને નમસ્તે કરી સ્ટેજની વચ્ચોવચ્ચ ઊભી રહે છે - તમતેય 
કદાચ ભ્રમ થઈ આવે, એ તમારી મહેબૂબા થવાની છે, એવી રીતે] 


: આ દેવિકા, હોમ સાયન્સમાં [ડેપ્લોમાનું ભણે છે. નર્સિંગનું પણ શીખી 


છે, જેનો સૌમ્ય ચહેરો સોમરસની યાદ દેવડાવે છે. જેનો ભીનો વાન 
કેટલાયના હાથપગ ભીંજાવી ગયો છે, જેની માંજરી આંખોની પૂત્તળીનાં 
કેસરી કૂંડાળાંમાં એણે પોતાનું રૂપ ઘૂંટીઘૂંટી સંરક્ષી લીઘું છે, અને જેનો 
નીચલો પુષ્ટ શ્યામગુલાબી હોઠ ચોરસ પોખરાજ જેવા દાંતોમાં કચરાય 
છે ત્યારે તમને - (શબ્દ ખૂટી જાય છે.) 


: ટૂથપેસ્ટની જાહેરખબર યાદ આવે છે. (કોઈ હસતું નથી.) 


[મંત્રમુગ્ધ થઈ દેવિકા ઊભી થાય છે, હિપ્નોટાઈઝૂડ હોય એ રીતે આયેશા 
પાસે ઊભી રહે છે. દેવિકા-આયેશા કરતાં વઘુ ઉમરની છે, અને એના 
પોશાક, ચહેરા પરથી એને કદી પણ આયેશાની ઉમર આવી નહોતી એવું 
દેખાય છે. ઉમર કરતાં વધુ અનુભવી અને... જેના ભીના વાન ઉપર 
કેટલાયના હાથપગ ભીંજાયા હોય એવી અને છતાં દરેક વખતે અંતે એની 
આંખો જ ભીની થતી હોય એવી. ] 


* ચંડીદાસ ! આ ચંડીદાસ, પેલો. કહેવાતો દુષ્ટ ન. જેની સોબતથી પારેવા 


જેવા માણસોને બાજ બનવાની ઘૂન ચડે, જેના મસ્તિષ્કમાં આલ્કોહોલની 
સડાંધ બૈસી ગઈ છે, અને જેણે કોઈ દિવસ કોઈ ઈશ્વર, કોઈ પેગંબર કે 
સાધારણ જનની પાસે માથું નમાવ્યું નથી, સિતાય કે ઓછી ઊંચાઈની 
છોકરી પાસે. ચંડીદાસ, એક કાળે જેણે હથિયાર વાપર્યા હતાં, હવે માત્ર 
ઠંડી લડાઈઓ, લડે છે. 

ચંડીદાસ ઇમ્બેસાઈલની જેમ ઊભો થાય છે, આજુબાજુ જુએ છે અતે 
મચ્છીબજારમાં વૈષ્ણવ જઈ ચડ્યો હોય એવી રીતે પેલી બંને સ્ત્રીઓની 
સાથે - એમનેથી છેટે ઊભો રહે છે. ] 


₹ (તમને) તમે આની વાત ઉપર જશો નહિ. કેટલીક વાર એ શબ્દો માત્ર 


એના ધ્વનિ માટે વાપરે છે. એક વાર એણે મને પૂછયું હતું - ભ્રકુટિ એટલે 
શું? 

[ નકલી અટ્ટહાસ્ય, કોઈ હસતું નથી. હું એની તરફ ડોકું ફેરવી જોઈ, 
ક રીતે ફરી મૂળ પોઝમાં આવી ધડાક લઈને તર્જનીથી અજિતત્તે 
ચીંધે છે. ] 


* આ અજિત, એના બાપુજીને ખાંડનો ધંધો છે , અને અજિતને ફોટોગ્રાફીનો 


શોખ છે. પચીસ વર્ષે એની છાતી ખૂલી નથી, જીભ ખૂલી નથી, આંખો 
ખૂલી નથી. બાપુજીની દુકાને બેસે છે અને મુનીમથી દ્રૂજે છે . ફોટો પાડતાં 
શીખ્યો ત્યારથી આયેશાની ઉપાસના કરે છે. આયેશા ન સહી દૈવિકાનો 
ફપાભાજન થવા હાથપગ પછાડે છે, અને હવે કદાચ કુમારીની પલકો 
પર જીવે - મરે છે. એની એક ફોઈ નાનપણમાં વેધવા થઈ હતી. એની 
પાસે જ ઊછર્યો છે, અને હું તમને (એક ડગલું તમારી તરફ ભરી લખવાનો 
અભિનય કરે છે.) લખી આપું છું કે એ સ્ત્રી આ છોકરાને ગ્રસી જશે. 


“અજિત' 


“વલાલ' 


ઝેરવું 21 


અજિત દેવિકાની પાસેપાસેની ખુરશીમાં બેસે અને ગોઠણ અડી જાય તો 
કૃતકૃત્યતા અનુભવે છે. 

[ અજિત ક્રોધથી લાલચોળ થઈ ઊભો થાય છે. એની તલવારકટ મૂછો, 
સખત મજબૂતીથી ઘારદાર બનેલી મોઢાની રેખાઓ સાથે આબાદ મેળ 
ખાય છે. અજિત બધાને હાથ પકડી બેસાડી દે છે, હુંને ઝનૂનપૂર્વક ગળચી 
પકડી -] 


: નશો કર્યો છે કમબખત ? (તોછડાઈથી ઘક્કો મારી તમને -) આની એક 


પણ વાત સાચી નથી. એ શું બકે છે એત્તું એને ભાન જ નથી. પેલી 
આયેશાના મામૂલી પારેચય સિવાય એ એને ઓળખતો. જ નથી. દેવિકા 
સાથે એણે કુત્સિત રમત શરૂ કરી હતી એટલે જ દેવિકા જાહેરમાં બદનામ 
થઈ હતી અને હવે જેમતેમ જીવે છે. આ માણસ (“હું'ને ચીંધીને-) 
શબ્દોનો મદારી છે. એ એવી કુંટેલતાથી શબ્દો ગોઠવે કે તમને સાંભળ્યા 
કરવાનું મન થાય, પણ સાચા ન માનશો, એ શબ્દો માત્ર દેખાવના છે, 
ચાંદીના વરખ જેવા. 


: બેસી જા, બેસી જા (હું ચીંધીને-) આજે એને હીરો થવું છે. આજે બઘાંનાં 


ચરિત્રચિત્રણ કરી એ કોઈક પર્વટ રીતે ખુશ થાય છે, પણ મારી પાસે છેલ્લે 
કહેવા લાયક એક એવી વાત છે એ કહ્યા પછી ગુસ્સે થવાની જરૂર નહીં 
રહે. 

[ તમારી સામે કાવતરાબાજો એકબીજા તરફ જુએ એવી નજરથી જોઈ, 
તમે સમજી ગયા છો એવા સંતોષથી તથા પોતે કેવો ઉચ્ચ માનવ છે એવા 
ગૌરવપૂર્ણ સૌષ્ઠવથી બેસી જાય છે. અજિતે ક્યારનો હુંને છોડી દીધો હોય. 
છે, પણ હું એની પાસેથી એવી રીતે હટે છે, જાણે જાતે જ ઇૂટ્યો હોય. હું 
ફરીથી સ્ટેજની વચ્ચોવચ્ચ કોઈ પયગંબર બોલતો હોય એવા મોભાથી, 
દૈવી આભાચક્રથી મંડિત હોવાના ભ્રમ સાથે કોઈ ગેબી શાંતિથી ઊભો 
રહે છે. “તમે” હવે તમે તથી. તમને પણ એણે પોતાનામાં સમાવી લીઘા 
છે. હવે જાણે એ અંખિલ વિશ્ચબ્રહ્માંડને ઉદ્દેશીને બોલે છે, જાણે કે એના 
અવાજના પડઘા દશે દિશાઓમાં પડે છે. સ્ટેજ મૅનેજમેન્ટ “હું'ના એ 
બ્રમનો બે-ત્રણ વાર પડઘો પણ, પાડી પણ શકે. ] 


: હા, મને ખબર છે, દેવલાલ શું કહેવાનો છે એની - ('હું'ની શાંત અને 


સંયત મુદ્રા પહેલાંના અતિરંજિત અતિઅભિનયથી તદ્દન વિપરીત દેખાઈ 
જ આવે છે) પણ મને એની પડી નથી, આ બધાનો પરેચય આપવા જતાં 
પહેલાં, મારે મારો પોતાત્તો પરેચપ આપવો જોઈતો હતો. જેથી એવું ત 
બને કે હું એકલો જ મારી બોલી સમજી શકું. અજિત, ચંડીદાસ, કુમારી, 
આયેશા, દેવિકા... . જુઓ જુઓ તમને છું મારો પરિચય. આપું છું. તમે 
ઓળખતાં નથી, મતે તમે ઓળખતાં નથી. મારા એવા વ્યક્તિત્વનો - 
જે તમે કોઈ શત્રે જોઈ શકશો નહીં (અવાજ ચતુર્ગુણ બુલંદ થઈ જાય છે.) 
રાત્રિની અંધ-બધિર એકલતામાં હું મારી ઈન્દ્રિયોનાં બારણાં બંધ કરી 
મારાં આંતરડાંઓમાંથી ચિત્કાર કરી આયેશા, આયેશાની ગર્જના કરું છું. 


22 આધઘુૃત્તિક ગુજરાતી એકાંકીઓ 


જુમારી” 
“હું” 
દ કુમારી” 
હ હું' 


આયેશા કેટલીયવાર મારાપડખામાં હાંફી હાંફીને મને ચાહવાના એકરાર 
કરી ચૂકી છે, અસંખ્ય વાર એના ઘૂજતા હોઠથી એણે મને એના 
મનોરાજ્યનો શાસક સ્થાપ્યો છે, પરંતુ હું સહેજ પણ એકલો પડતાંની 
સાથે જ એની હથેલીતી રુવાંટી વગરની ચામડી ઊતરડી એના ધ્રૂજતા 
હોઠ નીચે હજારો મોઢાવાળા પ્રેતની તગતગતી આંખો જેવા દાંત ઉપર 
ઘોડાની નાળવાળા મારા બૂટના હથોડા મારી આ કુત્સિત કુટિલ કમજાત 
છોકરીના અસ્તિત્વને નષ્ટભ્રષ્ટ કરી દેવાનાં કાવતરાં રચું છું. હું એને ચાહું 
છું - પણ હું એને એક કરોડ વાર ધિક્કારું છું. મને આખો ને આખો ગળી 
જવાની એની ચાલ હું સમજું છું. આ આ - આ અક્ટાવન ઈચની આ પૂતળી 
મને એની હથેળીમાં એક જીવડાની જેમ પૂરી રાખવા માગે છે. અને આ 
દુનિયાના હવાપ્રકાશથી દૂર એ ફરીથી મને એના ગર્ભના ઈડામાં પૂરી 
દેવા માગે છે. ધિક્કાર, ધિક્કાર, ધિકકકક્કકકાઆઆર, ઓહ, ઓહ. 
[કોઈ પોતાની જગ્યાએથી ખસતું નથી. બઘા પ્રેક્ષકોની જેમ જ શાંત બેઠા 
છે. પ્રકાશનો રંગ બદલાય છે અને હું સ્ટેજ ઉપર બેસી જાય છે, જાણે 
મેદાનમાં બેઠો હોય તેમ . કુમારી ચૂપચાપ એની પાસે. આવીને બેસી જાય 
છે, બંને જાણે બેત્રણ કલાકથી બેઠાં છે. ] 


ઃ કુમારી ! (વધુ સ્વપ્નિલ) 

: હંઅંઅં ! (વધુ સ્વખ્તિલ) 

: કાંઈ બોલતી કેમ નથી ? 

$ શું બોલું ? 

: જે વિચારે છે એ બોલ ] 

? હું વિચારું છું કે પ્રેમ શબ્દ કેવો રૂપાળો છે ? 

: ઓહ, ઓહ, કુમારી, (સીધો બેસી સમજાવવાની મુદ્રામાં) કુમારી, હું 


આપણી ભાષામાંથી “પ્રેમ શબ્દ બદલી નાખવા માગું છું. પ્રેમ, પ્રેમ, 
ચાહવું, ચાહવું, એ શબ્દો હવે પોલા, અર્થહીન, નિર્જીવ, નિર્વાર્ય થઈ 
ગયા છે, એમાં એક સ્ત્રેણ ભાવ ભરાઈ પડ્યો છે. એમનો ઉચ્ચાર થતાં 
મનમાં એક સ્ત્રી અતે એક પુરુષના મિલનનો અણસાર નથી આવતો. 
સર્જન વખતની એકાત્મકતાનો, પરસ્પરના વ્યક્તિત્વમાં પ્રવેશ કરતી 
વખતે ફૂટતી અસંખ્ય દીવાલોના બારુદનો એમાં કોઈ ઇશારો નથી રહ્યો. 
“પ્રિય' હવે યૌવતની શરૂઆતના અંગમાંથી “પ્રિય” પાત્રોની શરૂઆતનું 
અંગ બની ગયો છે. 


: તને શું થઈ ગયું છે, માઈ ડાર્લિંગ ? હું ખરેખર, સાચેસાચું કહું છુંઃ હું તને 


ચાહું છું. પ્રેમ કરું છું, પ્પાર કરું છું, મહોબ્બત કરું દું. 


: (ખડખડાટ) અને હું તને ચાહતો ન હોઉ તો ? 
: તો શું છે ? હું તો તને ચાહુ છું જ. 
: (ફરી ખડખડાટ પાગલની જેમ) મૂર્ખ, નાદાન, તું મને નહિ, તારા મનમાં 


તું મને જે સમજે છે એને પ્રેમ કરે છે. હું જીવું-મરું એ તારા પ્રેમ માટે 


“કુમારી' 


હું' 


“આયેશા! 


“ચંડીદાસ' 


“આયેશા' 


ઝેરવું 23 


અગત્યનું નથી. હું ખરેખર ગમે તેવો હોઉં, એ પણ તારા માટે અગત્યનું 
નથી, માત્ર તને (પોતાના તરફ સાંગોપાંગ હાથથી ઇશારત કરી) આ જે 
- જે દેખાય છે, તે - તે જ તારે માટે અગત્યનું છે. સમજી . તું મને ચાહતી 
ન્‌થી. તેં કલ્પેલા મારા રૂપને ચાહે છે. (ખડખડાટ) અને હું જન્મ્યો ન હોત 
તો ગમે તેનું નામ લઈ તું આત્મરતિ કરત, તું આત્મરતિ કરવાના એક 
નામને જ ચાહે છે... 


# (ફાટી આંખે, પણ જરાય વિચલિત થયા વિના) તો ચાહવું એટલે તું શાને 


કહેછે? 


# ઝેર, ઝેર, ઝેર. ચાહવું એટલે તો “ઝેરવું' . તને મારી ઉપર જરાય ઝેર ચડે 


છે ? મને ચુંબન કરતી વખતે તતે કોઈ વાર લાગ્યું છે, કે તું કોઈ નાગનું 
મોં ચૂસી રહી છે? ના ! તારો પ્રેમ હાડકા વિનાનો છે. ચાહવું એટલે ઝેરવું, 
ઝેરવું - જા હું પણ તને ઝેરતો નથી. તું મને હંમેશાં પેલી ચાર વર્ષની હતી 
એવી જ લાગી છે. તારી ઉમર વધી નથી. તારી ફેશન વધી નથી. તું 
આજીવન વંધ્યા રહેશે, સમજી ? સર્જનનો એક રેલો તારી પાસે આવી 
પૂરો થાય છે. 

[ ફરી મૂળ પ્રકાશ અને કુમારી પહેલાંની જેમ હતી એમની એમ બેઠેલી 
દેખાય છે. હું પહેલાંની જેમ જ ઊભેલો, ચિત્કારો કરતો ] 


: એ જ દિવસથી, એ જ ક્ષણથી, હું તેને - કુમારીને ધિક્કારતો થઈ ગયો. 


અને તે જ દિવસથી એ ટચલી આંગળી જેવડી લાગતી છોકરી ઉજ્જડ 
બંજર મનોભૂમિ મેં મારા શબ્દોથી જાણે કે ખોદીખેડી નાખી તે જ દિવસથી 
આ કુમારી મને “ચાહતી' (હવામાં હાથ ઊંચા કરી “ચાહતી' બોલે છે) 
બંધ થઈ ગઈ. અને એકાએક એની ઉમર વધી ગયેલી લાગી. એ ઢીંગલીને 
પ્રેમ કરતી બાળકીમાંથી નાગણ થઈ, અને છું, અજાણતાં મે એનામાં ભરી 
દીધેલી તાકાતનો ગુલામ થઈ ગયો. ત્યારે જ મને (દાંત કચકચાવી 
આયેશાની ગળચી પકડી તમારી સામે કેદીને હાજર કરતો હોય તેમ) આ 
વિષકન્યાના વિષની ઝેરની, પ્રતીતિ થઈ, 

[ હાંફે છે, હાંહાંહાંહાફે છે, હાંફે છે. ફરી પ્રકાશનો રંગ બદલાય છે. 
ચંડીદાસ અને આયેશા સામસામાં ઊભેલાં દેખાય છે. આયેશા પોતાના 
વાળની લટોને આંગળીથી ગોળગોળ વીટી કપાળે ચોટાડેલા હાથની કોણી 
શોખીથી હલાવે છે. જારે કોણીથી ના-ના- ના પાડે છે.] 


& ના (હોઠ બતકની ચાંચ જેવા કરી) નાંઅ. (કોણી વઘુ ને વઘુ માર્દવથી 


ડૌલે છે. ) 


: (રસિકતા) તો ના સહી ! પણ તું જ્યારે મને યાદ કરે ત્યારે તારો એક વાળ 


ખેંચી હવામાં હલાવજે. ચંડીદાસ આવી જશે. (ચાલ્યો જાય છે.) 
[ હું આયેશાની સામે આવે છે, ડોલતી કોણીને આંચકો મારી પકડી લે. 
છે. 


: આવ્યો, તું આવ્યો ? ( “હું'ના બંને હાથ જકડી લે છે.) ચાલ, આપણે. 


મરી. જઈએ. 


24 આધઘુનેક ગુજરાતી એકાંકીઓ 


જહું! 
“આયેશા 


: (પસશ્નતાથી) કેમ ? 
: છું તને બીજા કોઈની પાસે ઊભેલો કલ્પીને પાગલ થઈ જાઉ છું, તું મારો 


છે, મારો જ છે, (કાંપતાં ફેફસાંમાંથી, એકએક શબ્દ પીસેલા દાંતમાંથી 
નક્કર સીસાની ગોળીની જેમ છૂટે છે. હું જે બારુદનો ઉઠ્દોખ કરતો હતો. 
એ બારુદનો વિસ્ફોટ આયેશામાં સંભળાય છે.) મારે તારી છાતીમાંથી 
ખોબેખોબે ભરીને તારું રુધિર પીવું છે, તારી પાંસળીઓમાં હાથ નાખી 
એક એક પાંસળી બટકી બટકીને મારે ચાવવી છે. આવ, આવ, મારે તને 
મારી નાખવો છે. આવ, આવ, તું મને મારી નાખ. મારા વાળ પકડી 
ચક્કર ચક્કર ફેરવી મને પછાડ. પથ્થરો ઉપર પછાડી પછાડી મારું શરીર 
સપાટ બનાવી દે. મારી મોં-ફાડને તારા હાથથી ચીરી મારા ગાલ ફાડી 
નાખ. મારી ગર્દનને તારા પૌરુષથી વીંધી મારી ખોપરી આકાશમાં 
ઉછાળ. આવ, આવ આપણે મરી જઈએ, હું ભરડો લઈ ઘૃતરાષ્ટ્રની જેમ 
તતે કચરી નાખું, તું મારાં હાડકાંનો ખળભળાટ ભડકાવ. 

[ હાથ લાંબા કરી ઝનૂનથી છુંને ભરડો લેવા જાય છે, અને પ્રકાશ ફરી 
અસલ રંગમાં આવી જાય છે. આયેશા સ્વસ્થતાથી પોતાની જગ્યાએ જ 
પહેલાંની જેમ જ બેઠી હોય છે. છું પહેલાંની જેમ જ ઊભેલો, ચિત્કાર 
કરતો, પસીનાથી તર, હાં-ફતો. ] 


: (તમને ક્યારનું કંઈ કહેવા પ્રયત્ન કરે છે, અને હાથ વડે પોતે હાંફી લે ત્યાં 


સુધી ધીરજ રાખવા કહે છે.) ચંડીદાસથી (ચંડીદાસ એ દરમિયાન આવીને 
બેસી ગયો હોય છે.) હું (હાંફવું આખરે ઓછું થાય છે.) હું ચંડીદાસથી 
ડરતો મને એની હાજરી માત્રથી મારામાં કોઈ હ્રાસ થતો લાગતો. અને 
એકાએક મને લાગતું કે મારો નંબર બીજોછે . ચંડીદાસની અતિ વિનમ્રતા, 
મને ઠંડી ઘાર જેવી લાગતી. મને લાગતું કે ચંડીદાસ ભયંકર ચંડાલ છે. 
એનામાં, એની દેખીતી ઈમ્બેસાઈલ વિનમ્રતામાં ઝેરનો દાવાનળ છે, 
અત્તે આયેશા જ્યારે મારું આહ્માન કરતી ત્યારે. મને જાણે એ ચંડીદાસનું 
આહ્ાત્ત કરતી હોય એવું લાગતું. આયેશા જે વિસ્ફોટક પૌરુષ, જે 
પિશાચિક ફૂરતા મારી પાસે માગતી હતી એ બધામાં મને ચંડીદાસનું 
ચરિત્રચિત્રણ લાગતું. (ખુરશી પકડી લે છે.) અને એક દિવસ મને સમજાયું 
કેઆયેશા અજાણ રીતે જ ચંડીદાસથી આકર્ષાઈ છે, હું માત્ર નિમિત્ત હતો, 
માત્ર ડમી. એક દિવસ આયેશા મારી અસલિયત ઓળખી જશે. અને 
“ચંડીદાસ, ચંડીદાસ'ના સાદ કરતી પોતાના માથાના વાળ હવામાં 
વીંઝશે. ચંડીદાસ હાજર થશે... અને હું મુઠ્ઠીઓ વાળી નાસી છૂટ્યો 
(શુઠ્ઠીઓ ભીંસી દેવલાલને જાણે કોઈ વાત સમજાવતો હોય તેમ) છું સાચું 
કહું છું, દેવલાલ, આયેશા ગાંડી છોકરી છે, એ માનસિક રોગી છે, એનું 
ઝનૂન બનાવટી છે. છોકરાને જેમ ડાક્ટર ડાક્ટર રમવું ગમે એમ એને 
બેહદ-બેહદ પૈંશનેટ હોવાનું ગમે છે. તું જ કહે, હું મુઠ્ઠીઓ વાળી નાસી 
ન છૂટું ? (બાળકની જેમ રોતલ.) 


[દિવલાલ કંઈ બોલતો નથી. એ માત્ર તમારી સામે જોયા કરે છે. દેવલાલ 


“દેવિકા” 


*દૃવિકા' 
હું! 
“દેવિકા” 
“હું' 
“દેવિકા' 


“દેવિકા” 


“દેવિકા” 
“હું' 


ઝેરવું 25 


બિલકુલ સ્વસ્થ છે, અને આ બધું પૂરું થવાની જાણે રાહ જુએ છે. ખ્યાલ. 
રહે : હજી સુધી એક વાર પણ એણે “હું'ની સામું આંખ પરોવીને જોયું 
નથી.] ર 


: (દિવિકા લગભગ ડૂસકાં ભરે, મોઢું હાથમાં છુપાવી, આંખો લૂછી “હું'ની 


સામું ફરિયાદથી જોતાં, ખૂબ જ મમત્વથી અબલાની જેમ, દારૂડિયા પતિને 
પૂછતી હોય તેમ) પણ મારો શો વાંક હતો એ કહીશ ? (એકદમ ઊભી. 
થઈ દોડી હુંના પગ પાસે બેસી જતાં) મને સાવ પાયમાલ કરીને આખા 
ગામમાં હડધૂત કરાવીને તને શું મળ્યું એ કહીશ ? મારો વાંક કહે, મને 
કહે, કહે ! (હિસ્ટેરિક... માથું પટકવા જાય છે.) 


: (ખૂબ જ વહાલપૂર્વક, સંભાળથી એને ઊભી કરી) આંખો લૂછી નાખ, 


દેવિકા. તું સ્ડશે તો... (પ્રકાશ રંગબદલે છે, હું અને દેવિકા પ્રસન્ન મુદ્રામાં 
સામસામાં કોઈ હોટેલના ટેબલ ઉપર બેઠાં છે.) ચા પીશે ને ? 
[દૈવિકા માથું હલાવે છે. હુંના આંખોમાં આંખ નાખી જોતાં શરમાય છે.] 


: એક વાત કહું? 
ર કહેને? 
2 તને જોતાં જ એવું લાગે છે કે તું મા થવા સર્જાઈ છે. તને તારો ખોળો 


ભરવાના કોડ છે ને ? 


: હટ્‌. (શરમથી ઢોળાઈ જાય છે.) 
: જૂઈ ચમેલીની ગંઘ તને ગમે છે ને ? હું જ્યારે તારી પાસે આવું છું ત્યારે 


તારી ગરદન લાલ થઈ જાય છે ને? 
[હુ જ કો રત્નને જાણકારી અને મમત્વથી જુએ એવી રીતે દેવિકાને 
જુએ છે. 


: મને તારી જેમ વાતો કરતાં નથી આવડતું. 

: અજિત તને નથી ગમતો. ? 

: સાદાઈથી) ગમે છે. 

ઃ તો પછી... હું... ? 

ઃ લ મળે છે ત્યારે (સિન્સિયરલી) મને “મારું માણસ મળ્યું હોય એવું લાગે 


ઃ દેવિકા, તને જોતાં જ એમ થઈ આવે છે કે હજી નારીમાં જે કાંઈ “સૌંદર્ય', 


જે કંઈ... જેકંઈ... (શબ્દ શોધે છે) “મંગળ' , “આદરણીય (એક્કે શબ્દ 
એને બરાબર લાગ્યો નથી) એવું બધું બચી રહ્યું છે એ બધું તારામાં છે. 


ઃ તું બોલે છે ત્યારે એવું ગમે છે | (આંખો નીચી.) 

: તું મને ઓળખે છે ?... એટલે કે બરાબર ઓળખે છે ? 

ઃ બધી ખબર છે મને. પુરુષો બધા એવા જ હોય. 

: દેવિકા, તું મારી વહુ થશે ? (દેવિકા એકદમ એને શરણે જાણે આવી જાય 


છે. હું એની હથેળીમાં આંગળી ફેરવે છે.) આપણે એક ઘરમાં રહીશું. 


26 આધુનેક ગુજરાતી એકાંકીઓ 


“દેવિકા” 
“અજિત” 


“વલાલ' 


આપણું એક બાળક થશે. હું કમાઈશ, તું રાંઘશે. (એનો અવાજ તેમ જ 
પ્રકાશ ધીમેઘીમે પ્રલાપ અને અંધકાર જેવાં બનતાં જાય છે.) વીમાની 
કંપનીમાંથી લોન લઈ, આપણે કોઈ સોસાયટીમાં બે વીઘાં જમીન લેશું, 
માટીની ઢબલી લઈ એમાં રોજ એક એક આનો જમા કરીશું. મને તાવ 
આવે ત્યારે તું પોતાં મૂકીશ. તને મહિના રહેશે ત્યારે હું જૂઈ-ચમેલીની 
ક્યારી બનાવીશ. આપણે સુખેથી રહીશું.... સ...સને હસ્વ ઉ, સુ, 
ખ... અને કાંઈ નહિ ખ. આપણે અને આપણું સુખ. 

[ પ્રકાશ પરેવર્તન, અને હું તથા દેવિકા અસલી પોઝમાં દેખાય છે. હું 
ઊભેલો અને દે।વેકા એની પાસે બેઠેલી.] 


: (ઉભો ઊભો જ) ઊભી થા, ઊભી થા, દેવિકા, બેસ નહિ, મને ખબર 


છે. મને બધી જ ખબર છે. મેં જોયેલી છોકરીઓમાંથી તું જ સૌથી વઘુ 
નોર્મલ હતી. તારામાં કંઈ વિશેષ નહોતું. તું હતી. તારી સ્ત્રીજાતિ હતી, 
અને તારી યુવાની હતી. 


તું શું કહે છે, શું કહેવા માગે છે એ જ હું સમજતી નથી. (રડમસ) 
: મને લાગે છે, મારે હવે જવું જોઈએ. 


[ કંઈ કહ્યા વગર જ ચાલ્યો ગયો. હોય એમ ચાલ્યો જાય છે. ] 


: દેવિકા, તેં શા માટે મને છેતર્યો ? શા માટે ? શા માટે ? તેં તારી 


સ્ત્રિયાચરેતરની ચાલાકી મારી ઉપર અજમાવી ? 


: તું શું કહે છે, હું ખરેખર સમજી શકતી નથી. 
: આપણે સગાઈ કરી. આપણે ફરવા જતાં, આપણે.... પણ ઓહ, ઓહ 


(અજિત ગયાની દિશામાં નિર્દેશ) એ મૂર્ખ એ કચકડાની ફિલમવાળો, એ 
બીકણ, ફોસી બાયલો તને... તને... 


2 ના-તા, મારે કાંઈ જ સાંભળવું નથી. મારે કાંઈ જ સાંભળવું નથી. 
: અને તું હજી મને પૂછે છે, તારો શો વાંક હતો ? 


1 દેવિકા ગોઠણમાં માથું નાખી ધ્રુસકે ધ્રુસકે રુએ. છે. ] 


: ઊભી થા, ઊભી થા, વધુ ચરેતર નિ કર, હું જાણું છું કે તું એ સંજોગોમાં 


બીજુંકાંઈ કરી શકત નહિ, સારું થયું, એ બાળક જિંદગીભર એના બાપના 
નામને ખોટું ઉચ્ચારવાની જનમકેદમાંથી , અવતાર પામે એ પહેલાં જ 
છૂટ્યું. કોને ખબર એ છોકરો થાત કે છોકરી. અને કોને ખબર, કેટલાં 
બીજાં જીવનોમાં કેટલાં આંદોલનો ફેલાવત, 


$ મને લાગે છે કે મારે કહેવાની વાતનો સમય હવે પાકી ગયો છે. 


[ સિગારેટ પૂરી કરી ઊભો થઈ દેવિકાને બંને ખભ્ભે એકએક હાથ મૂકી 
સાચવણપૂર્વક એની ખુરશી તરફ દોરી બેસાડી જાય છે , અને તમને કદાચ 
એકાએક 'હું' -ની દેવિકાને પાસે બેસાડી ભવિષ્ય વિશેની રમણીય વાતો 
યાદ આવી જાય. દેવલાલ પણ જાણે એવું જ કાંઈક દેવિકાને કહેતો - 
સ્પર્શથી - હોય એવું જણાય. ] 


: હું જણું છું દેવલાલ. તારે શું કહેવું છે એની મને ખબર છે . આખી દુનિયા 


“વલાલ' 


€દવલાલ' 


ઝેરવું 27 


ભરી પડી છે, નીતિસૂત્રોથી, બાઈબલોથી, ગીતાઓથી અતે 
ઉપદેશગ્રન્થોથી, હું પોતે એક હજાર રત્નકણિકાઓ સડસડાટ મોઢે બોલી 
જઈ શકું છું. મને ભગવાન મનુથી માંડીને મોહનદાસ ગાંધીનાં ટાંકી લેવા 
જેવાં વાક્યો કડકડાટ આવડે છે. પણ સૃષ્ટિમાં ડજી ધમાલ-રસ્સાકસી , 
પાયમાલી, અને વેરઝેરની શતરંજબાજીઓ બેફામ ચાલે છે. આ -આ 
જ, આપણી વિધિલિપિ છે. આપણે આમ જ જીવ્યા કરવાનું છે. 
એકબીજાને સોગઠાં બનાવી બનાવીને, એકબીજાને છેતરી છેતરીને, 
એકબીજા - 

જા-જા હવે તું સૂઈ જા. 

[ “હું'નેએની પથારી ફરી પથરાવી સુવડાવી દે છે. જ્યાં એકદમ અંધકાર 
થઈ જાય છે, અને પછી પ્રકાશ થતાં, નથી ત્યાં પથારી, કે નથી ઠું. દેવલાલે 
એ દરમિયાન એક એક કરીને બધાયને [વિદાય કરી દીધાં હોય છે. સ્ટેજ 
વચ્ચેનું ચોગાન દેવલાલ ફરી એકદમ હૂબહૂ “હું'-ના ઊઠયા પહેલાં હતું 
એવું કરી દે છે. એશ્ટ્રે, સિગારેટો, ખુરશીઓ, ચાના પ્યાલા અને બીજું 
બઘું પરચૂરણ એમ તે એમ જ વેરાયેલું દેખાય છે. જાણે કંઈ બન્યું નથી. 
એ બધું “ગોઠવવામાં બીજાબધાં પાત્રો દેવલાલને મદદ કરી શકે. દેવલાલ 
પ્રેક્ષકોને સીધા સંબોધે છે.] 


: તમે મને તો ઓળખો છો ! મારું નામ દેવલાલ; દેવલાલ મનોરદાસ 


દેસાઈ. તમે મને તો ઓળખો જ છો ! હું તમારામાંનો જ એક છું. (પગ 
ગોઠણ ઉપર ચડાવી) પણ આજે તમે ખરેખર “મને' પણ ઓળખ્યો હશે. 
'હું'ને જોયો ને ? એ ખરેખર “હું' હતો, જેણે કોઈ દિવસ દેવલાલ નામ 
ધારણ કર્યું નથી, જેણે, એમ. એ., એલએલ. બી., 'રાષ્ટ્રભાષા 
કોવિદ'ની ડિગ્રીઓ હાંસલ કરી નથી. (ઊભો થઈ ડાબી બાજુએ જઈ 
પડદો સહેજ જમણી તરફ ખેંચે છે, પકડી રાખીને) આમ પ્રત્યક્ષ આવતો 
નથી. એ “હું' કોઈ કોઈ વાર જ, ભાગ્યે જ કોઈ વાર (લિરિકલ) 
તાળીઓના ગડગડાટ સાંભળી નમતી. સાંજે તમારી જેમ બારણાં 
ખખડાવી, વૈન્ટિલેટરમાં હાથ નાખી આગળિયો ઉઘાડી એના 
અંતર્મહલમાં કોઈ ચાલ્યું આવે છે, ત્યારે આમ બેબાકળો થઈ બધું બોલી 
ઊઠે છે. (પડદો ખેંચી જમણી તરફ લઈ આવે છે. અડધું સ્ટેજ ઢંકાઈ જાય 
છે.) બાકી આમ જુઓ તો મારામાં ને તમારામાં તત્ત્વતઃ કાંઈ તફાવત 
નથી. સિવાય કે (પડદો વધુ ખેંચે છે - પોણું સ્ટેજ) તમારા શરીરમાં 
જનમકેદની સજા ભોગવતો બેઠેલો તમારો “હું' તમને પણ યાદ આવે, 
અન્તે એ કદાચ મારા “હું'થી જુદો નીકળે. (પડદો પૂરો બંધ કરતાં કરતાં) 
મારે જે કંઈ કહેવું હતું એ આ જ કહેવાનું હતું. એથી વધુ મારે કંઈ કહેવાનું 
નથી. 


[પડદો બંધ કરી જમણી તરફથી દેવલાલ સ્ટેજ ઉપરથી ઊતરી જાય છે - 
પગથિયાં મુકાયાં હોય તો સારું - અને તમારી વચ્ચે ખોવાઈ જાય છે.] 


3 


પેન્સિલની કબર અને મીણબત્તી 
'આદિલ' મન્સૂરી 

પાત્રો ઃ અસ્તિ, બામજી, વૃદ્ધ 
[ પડદો 1/3 જેટલો જ ઊઘડે છે. પડદાના 1/3 ઉઘાડમાંથી પ્રથમ નજરે 
આટલું જોઈ શકાય છે ઃ એક વ્યગ્ર માણસ કોદાળીથી માટી ખોદી રહ્યો છે. 
એના પગ પાસે ખોદેલી માટીનો બે ફૂટ ઊંચો ઢગલો છે જેમાં એક ત્રિકમ 
ઊંઘો ખોડાયો છે. ત્રિકમમાં એક કાળી થેલી ભરાવેલી છે. દૂર... સામે 
એક તૂટેલી દીવાલ પાસે બે મોટા પથ્થર છે. એક પથ્થર ઉપર એક ખૂબ 
જ ઘરડો માણસ, ઘોળી દાઢી અને લાંબા, ધોળા વાળવાળો, જમીનને 
અડકતા સફેદ, પહોળા ઝભ્ભામાં સજ્જ બેઠો છે. બીજા પથ્થર પર એક 
મોટી મીણબત્તી બળે છે, એની બાજુમાં બીજી બે મોટી મીણબત્તીઓ છે, 
જે નથી બળતી. મીણબત્તીના પ્રકાશમાં પેલો વૃદ્ધ એક બુઠ્ઠા ચપ્પુથી 
પેન્સિલ છોલી રહ્યો છે. બે મિનિટ સુધી પ્રથમ માણસ કોદાળીથી માટી 
ખોદ્યા કરે છે. જમીનમાં ત્રણચાર ફૂટ જેટલો ખાડો થાય છે. બે મિનિટ 
માટી ખોદી પેલો માણસ હાંફી જાય છે અને કોદાળી એક બાજુએ મૂડી કેડે 
હાથ રાખી શ્વાસ ખાવા ઊભો રહે છે. 
1/3 ઊઘડેલો પડદો હવે પૂરો ઊઘડે છે. 
પેલો માણસ કોદાળી ઊંચકી ફરી ખોદવા જાય છે ત્યાં તો ખાડામાંથી 
કફનમાં લપેટાયેલો એક માણસ “સબૂર સબૂર'ની બૂમો પાડતો બહાર 
ઘસી આવે છે (એના ડાબા હાથમાં વગર સળગાવેલી એક બીડી છે અને 
ફાટી આંખે માટી ખોદનારને જોયા કરે છે. પછી એકદમ તેને કહે છે.) 
જરા માચિસ હોય તો આપને. 
નથી, 
તું કોણ છે ? 


આ બધું શું છે ? 
નથી, 


અસ્તિ 
ખામજી 
અસ્તિ 
ખામજી 
અસ્તિ 
બામજી 
અસ્તિ 
બામજી 
અસ્તિ 
બામજી 
અસ્તિ 
બામજી 
અસ્તિ 


બઆમજી 


અસ્તિ 
બામજી 


ખામજી 
અસ્તિ 


બામજી 


પેન્સિલની કબર અતે મીણબત્તી 29 
હું ક્યાં છું? 
નથી. 
તારું નામ? 
અસ્તિ. 
તારું નામ? 
બામજી, 


: અંદર શું કરતો હતો ? 

: તું પહેલાં એ બતાવ કે બહાર તું શું કરતો હતો ? 
: કબર ખોદતો હતો. 

: કોની? 

: મારી. 

: કારણ? 

? (ત્રિકમમાં લટકતી થેલી તરફ ઈશારો કરે છે.) 

: એમાં શું છે ? 

: મારાં ચોર્યાશી લાખ જનમોનાં પાપ છે. 

: જાજા, એ બધાં પાપ તો મારાં છે, તારાં નથી. 

: એ પાપ મારાં છે. 

: ના, એ તારાં નથી. મારાં છે. 

: તને જોઈતાં હશે તો આપી દઈશ; પરંતુ આ વાતનો સ્વીકાર કર કે એ 


પાપ મારાં છે. 


$ જો હું એ પાપ તારાં છે એનો સ્વીકાર કરી લઉ તો. તારા ચોર્યાશી લાખ 


જનમોનો પણ સ્વીકાર કરવો પડે. 


: હાસ્તો. 
: ના, ના, મારાથી એ નહીં બને, પરંતુ એ પાપ મારાં જ છે, મારાં જ છે, 


મારાં જ છે. 
(બામજી એકદમ થેલી તરફ ઘસી જઈ થેલી ઉઠાવી લે છે. 
ઉતાવળમાં થેલીમાંથી થોડાક ચણા બહાર વેરાઈ જાય છે, 
જેમાંથી થોડાક કબરમાં પણ પડે છે.) 


: અલ્યા, આ તો શેકેલા ચણા છે. 
: એ ચણ નથી પણ ખરેખર મારાં પાપ છે . આ પાપ મેં ચોર્યાશી લાખ 


જતનમોની યાતના વેઠીને ભેગાં કર્યા છે, એક એક દાણા ખાતર એક 
એક જનમની યાતના વેઠી છે. જો જો (બામજીની એકદમ નજીક જઈ 
એને પોતાની ડાબી આંખની પાંપણ ઊંચકીને બતાવે. છે.) જો, દેખાય 
છે કશું ? 


: (ખૂબ ધારીને જોતાં) આ તો મોતિયો છે, તને મોતિયો થયો છે. ઓપરેશન 


30 આધુનિક ગુજરાતી એકાંકીઓ 


અસ્તિ 
બામજી 
અસ્તિ 


બામજી 
અસ્તિ 
બામજી 
અસ્તિ 
બામજી 
અસ્તિ 
બામજી 


અસ્તિ 
બામજી 


અસ્તિ 
બામજી 
અસ્તિ 


બામજી 
અસ્તિ 
બામજી 
આસ્તે 
ખામજી 


કરાવવું પડશે. જા જલદી જા, આંખની કોઈ સારી હૉસ્પિટલમાં. 


: હા, મોતિયો જરૂર છે, પરંતુ હવે ઓપરેશનની જરૂર નથી. 
: કેમ? 
: મોતિયાના ઓપરેશન વખતે મારું હૃદય બંઘ પડી ગયું હતું. શહેરના 


બઘાય મોટા ડૉક્ટરોએ મારા દેહને તપાસી મારા મૃત્યુની જાહેરાત કરી 
હતી, અને હવે હું આ મોતિયાની આરપાર બધું જોઈ શકું છું, બઘુંય જોઈ 
શકું છું. તનેય જોઈ શકું છું અને તારી આરપાર મારા ચોર્યાશી લાખ 
જનમનાં પાપ પણ જેઈ શકું છું. 


: હું આ ચણા ખાઉ ? બહુ ભૂખ લાગી છે. 

: પહેલાં તારે એક વાતનો ખુલાસો કરવો પડશે. 

: ખુલાસો ! કઈ વાતનો ? 

$ તું અંદર કબરમાં શું કરતો હતો ? 

: એની તો એક લાંબી કથા છે, યાર 1 

: એ કથા તારે મને સંભળાવવી પડશે. 

: સાંભળ ત્યારે, આ કબરમાં હું પચીસ તરસથી રહું છું. અંદર ખૂબ 


ગંદકી થઈ ગઈ છે. મચ્છરોનો ત્રાસ પણ ઘણો છે. મોટું દુઃખ તો 


"શહેરની બઘીય ગટરોનું ગંદુ પાણી મારા પગને અટકીને વહે છે, તેનું 


છે. ભેજવાળી માટીને લીધે સતત સળેખમ રહ્યા કરે છે . શરદી પણ 
સાલી મટતી જ નથી - તારી પાસે માચિસ હોય તો આપને , હવે બીડી 
પીઘા વગર નહીં જીવી શકાય, 


: મારી પાસે પણ બીડીઓ જ છે. (ખીસામાંથી બીડીનું બંડલ કાઢીને બતાવે 


છે) હું પણ માંચિસની શોધમાં ઘરેથી નીકળ્યો છું. 


: સૂરજ પણ હજી નથી નીકળ્યો. નહિતર એની પાસે કાયમ માચિસ હોય 
છે 


દ ઊભો રહે, હું માચિસ લઈ આવું દું. 


| પ્રેક્ષકો તરફ થોડું ચાલી, પ્રેક્ષકોને ઉદ્દેશીને ] 


: કોઈની પાસે માંચેસ હોય તો આપો ને ! 


| પ્રેક્ષકવર્ગમાંથી કોઈ માચિસ મંચ ઉપર ફેંકે છે. ] 


: લે, દોસ્ત, સળગાવ. 


[ બંને બીડીઓ સળગાવી માટીના ઢગલા ઉપર બેસે છે. ] 


: ( બીડીનો ઊંડો દમ ખેંચી હવામાં ઘુમાડાનાં વર્તુળો કાઢતાં ) અસ્તિ ! 
: ( બીડીનો ઊંડો દમ ખેંચી હવામાં ધુમાડાતાં વર્તુળો કાઢતાં ) હં. 

: (બીડીનો ઊંડો દમ ખેંચી હવામાં ઘુમાડાનાં વર્તુળો કાઢતાં ) અસ્તિ ! 
& ( બીડીનો ઊંડો દમ ખેંચી હવામાં ઘુમાડાનાં વર્તુળો કાઢતાં ) હં. 

: (બીડીનો ઊંડો દમ ખેંચી હવામાં ઘુમાડા કાઢતાં ) અસ્તિ ! 


અસ્તિ 
બામજી 
અસ્તિ 


ખામજી 
અસ્તિ 
બામજી 
અસ્તિ 


ખામજી 
અસ્તિ 


બામજી 


અસ્તિ 


બામજી 


અસ્તિ 
ખામજી 


અસ્તિ 
બામમજી 
અસ્તિ 
બામજી 
અસ્તિ 
બામજી 
અસ્તિ 
બામજી 
અસ્તિ 
બામજી 


પેન્સિલની કબર અને મીણબત્તી 31 


: ( બીડીનો ઊંડો દમ ખેંચી હવામાં ધુમાડો કાઢતાં ) હં. 
: ( બીડીનો ઊંડો દમ ખેંચી હવામાં ધુમાડો કાઢતાં ) અસ્તિ ! 
: ( બીડીનો ઊંડો દમ ખેંચી હવામાં ઘુમાડો કાઢતાં ) હં. 


[ બંને જણા ચણા ખાતા જાય છે. ] 


: તારાં લગ્ન થઈ ગયાં? 

: હા, અને તારાં? 

: ના, મારે બાકી છે. પણ એક્કેય ચીજ શુદ્ધ ક્યાં મળે છે હવે ? 

: ઈડાં સિવાય દરેક ચીજમાં ભેળસેળ થાય છે. આ વેપારીઓને તો ગોળીએ 


દેવા જોઈએ. 


: ઈડામાંય ભેળસેળ ચાલે છે. મરઘીનાં બદલે કાચબાનાં ઈડાં પધરાવી 


દેવાય છે. 


# જાજા હવે, મરઘીનાં ઈડાં અને કાચબાનાં ઈડાંમાં કાંઈ ફરક જ નહીં 


હોય? 


: ( ગળા ઉપર હાથ મૂકી ) મારા સમ, કાચબાનાં ઈડાં આબેહૂબ મરઘીનાં 


ઈડાં જેવાં જ હોય છે. માણસજાત તો શું પણ ખુદ મરઘી અને કાચબા પણ 
ઓળખી ન શકે એવાં આબેહૂબ મળતાં હોય છે. 


: પણ આ બધું ક્યાં સુધી ચાલ્યા કરશે ? શું આનો ક્યારેય અંત નહીં 


આવે? 


: ના, બામજી, ના. આનો ક્યારેય અંત નહીં આવે. આ બીંડીઓનો અંત 


આવી જશે. આ ચણાનો અંત આવી જશે. આ ખોદકામનો અંત આવી 
જશે, પણ એનો અંત નહીં આવે એ તો ચાલ્યા જ કરશે. કયામત સુધી 
ચાલ્યા જ કરશે... ચાલ્યા જ કરશે... 


: તારી પરીક્ષાનું શું થયું ? કશું વાંચે છે કે એમ જ? 
: પરીક્ષાને અઠવા[ડેયું બાકી છે પણ આ નવરાત્રિના ગરબાઓના કારણે 


વાંચવાનું બંધ પડ્યું છે. 


: આ ગરબાની શરૂઆત કોણે કરી ? 

: એમાં વળી શું પૂછવાનું હોય ? અંબાજીએ જ સ્તો. 
₹એમકે? 

: હા, ત્યારે બોલો, શ્રી અંબે માતકી જય ! 

: અંબે માતકી જય ! 

: અંબે માતકી જય ! 

: અંબે માતકી જય ! 

: અંબે માતકી જય ! 

$ અંબે માતકી જય ! 

: અંબે માતકી જય ! 


32 આઘુનિક ગુજરાતી એકાંકીઓ 


અસ્તિ 
બામજી 
અસ્તિ 


બામજી 
અસ્તિ 


બામજી 
બામજી 
બામજી 


બામજી 


અસ્તિ 
બામજી 
અસ્તિ 
બમજી 
અસ્તિ 


અસ્તિ 
ખામજી 
અસ્તિ 


આમજી 


: અંબે માતકી જય ! 
: બીજાચણા કાઢને | 
: આમ ને આમજો તું બધા ચણા ખાઈ જઈશ તો છું ઈશ્વરને શું મોઢું 


બતાવીશ ? મારે ત્યાં એક એક દાણાનો હિસાબ આપવો પડશે. 


: કહી દેજે કે બામજીને બહુ ભૂખ લાગી હતી તે એ ખાઈ ગયો. 
: ના, ના, મારાથી એવું નહીં કહી શકાય. લે, આ છેલ્લી મુઠ્ઠી ખાઈ લે, હવે 


નહીં મળે. 

[ બામજીને એક મુઠ્ઠી ભરીને ચણા આપે છે. બંને જણ ચણા ખાય છે. 
બામજી ચણાનો એક દાણો અધ્ધર હવામાં ઉછાળી મોં ફાડીને મોંમાં ઝીલે 
છે. અસ્તિ પણ તેમ કરવા જાય છે ને ચણો ઝીલવા મોં ફાડીને આકાશ 
તરફ જોઈ એક-બે ડગલાં ચાલતાં ખાડામાં પડી જાય છે. ખાડામાં અંધારું 
હોવાથી. કશું જોઈ શકાતું નથી. બામજી ખાડાની ઘાર પર બેસી અંદર માથું 
નમાવી જોરથી બૂમ પાડે છે. ] 


: અસ્તિ... અસ્તિ... અસ્તિ.... 
: અસ્તિ... અસ્તિ. ...અસ્તિ... 
: અસ્તિ... અસ્તિ.... અસ્તિ... 


[બામજી દોવાસળી સળગાવી અંદર જુએ છે. અંદર ધૂળમાં અસ્તિ બેશુદ્ધ 
થઈ પડ્યો હોય છે. ] 


: અરે આ તો. મરી ગયો લાગે છે ! 


[ બામજી ખાડામાં ઊતરી બેશુદ્ધ અસ્તિને ઉપાડીને બહાર લાવે છે. અતે 
એતા ચહેરા ૫૨ હળવે હળવે ફૂંકો મારવાનું શરૂ કરે છે. લગભગ એકાદ 
મિનિટ સુધી એને ફૂંકો માર્યા કરે છે. પછી અસ્તિ ભાનમાં આવે છે. ] 


શહ 


$ બા...મ...જી... 
: માચિસ તારી પાસે છે ? 
: હા. 


: એક બીડી સળગાવીને આપને ! 


[બામજી બે બીડીઓ સળગાવે છે, એક પોતાના દાંતોમાં દબાવે છે , બીજી 
અસ્તિના હોઠ વચ્ચે ગોઠવે છે. પોતાની બીડીના જલદી જલદી ત્રણ-ચાર 
કશ ખેંચી અસ્તિની બીડી બદલી લે છે. ] 


: ( ઘીરેથી આંખો ઉઘાડી ) બીડી બદલી લીઘી ? 
& ના, લર્વાગિયા નાની જ આવે છે. 
: (કશ ખેંચતાં ) એક બીજી સળગાવી દે. 


[ બામજી તેમ કરે છે. ] 


& એકદમ બેશુદ્ધ કેવી રીતે થઈ ગયો ? 


અસ્તિ 
બામજી 
અસ્તિ 
ખામજી 
અસ્તિ 
બામજી 
અસ્તિ 


બામજી 
અસ્તિ 


બામજી 
અસ્તિ 


અસ્તિ 
બામજી 


અસ્તિ 


બામજી 
અસ્તિ 


પેન્સિલની કબર અતે મીણબત્તી 33 


: થઈ ગયો નહીં, બનાવી દેવામાં આવ્યો. 

: કેવી રીતે? 

: ક્લૉરોફોર્મ દ્વારા. 

: પણ આ બધું કબરમાં કેવી રીતે બન્યું ? મને તો કશી સમજ નથી પડતી. 
: સમજાતું તો મને પણ નથી. પરંતુ હકીકત મેં કહીં તેમ જ બની છે. 

: જરા વીગતવાર વાત કરને. 

: અંદર પડતાંજ રબરનાં સફેદ મોજાઓ પહેરેલા હાથોએ મતને ઝાલી લીધો. 


પછી મને ઓપરેશન થિયેટરમાં લઈ જવામાં આવ્યો. એક વિશાળ ખંડમાં 
મોટા ટેબલ પર ચત્તોપાટ સૂવડાવી દેવામાં આવ્યો. ચાર ડૉક્ટરો અને 
પાંચ યુવાન નર્સો મોં પર બુકાની બાંધી ભાવશૂન્ય આંખોથી મને જોઈ 
રહ્યાં હતાં. હું ખૂબ જ અકળામણ અનુભવી રહ્યો હતો, એક નર્સ મારા 
મોમાં ચણાનો એક દાણો મૂકી હળવેથી કાનમાં કહ્યું કે આજે તમારા 
મોતિયાનું ઓપરેશન છે. પછી. . . પછી. .. મને ક્લૉરોફોર્મ સુંઘાડી બેશુદ્ધ 
બતાવી દેવામાં આવ્યો. 


ઃ પછી... પછી... શું થયું ? 
: હું એક હજાર વરસ સુધી બેશુદ્ધ પડ્યો રહ્યો અને દર સો વરસે 


અસ્તિ....અસ્તિ... વિષેની તારી બૂમો મને સંભળાતી રહી. છું ઇચ્છા 
હોવા છતાંય તને જવાબ ન વાળી શક્યો. 


: એમ કેમ બન્યું ? 
: એનું કારણ બેશુદ્ધ થય। પહેલાં નર્સે મારા મોઢામાં મૂકેલો ચણાનો પેલો. 


દાણો હતો. એ દાણો મારા ગળામાં જઈ એકદમ ફૂલી ગયો હત્યે અને ઠું 
ઇચ્છા હોવા છતાંય બોલી નહોતો શક્યો, શ્વાસ પણ ન લઈ શક્યો. અને 
મારુ હૃદય બંધ પડી ગયું. 

[બામજી મોટેથી હસવા લાગે છે. એના પ્રચંડ અટ્ટહાસ્યના પડઘાથી આખું 
વાતાવરણ હચમચી ઊઠે છે. ] 


: તને હસવું આવે છે ? કેમ હસે છે ? 
: [ મોટેથી હસ્યા કરે છે. ખડખડાટ હાસ્યના પડઘાઓથી ફરી પાછું 


વાતાવરણ ગુંજી ઊઠે છે. ] 


ઃ તું કહે તો ખરો, કેમ હસે છે ? 


[બામજી ખડખડાટ હસ્યા જ કરે છે . દરમિયાન દૂર તૂટેલી દીવાલ પાસેના 
પથ્થર પર બેઠેલો પેલો વૃદ્ધ બુઠ્ઠા ચપ્યુથી ખૂબ જ જહેમત ઉઠાવી પેન્સિલ 
છોલ્યા કરે છે અને પછી જ્યાં કાગળ પર લખવા જાય છે કે પેન્સિલની 
અણી તરત તૂટી જાય છે ને વૃદ્ધ અવિરતપણે પેન્સિલ છોલ્યા જ કરે છે, 
છોલ્યા જ કરે છે. ] 


: એક વાત કહું? 
: એક શું, બે કહે. હ 


34 આધુતિક ગુજરાતી એકાંકીઓ 


બામજી 
અસ્તિ 
બામજી 
અસ્તિ 
બામજી 
અસ્તિ 


આમજી 
અસ્તિ 


અસ્તિ 
બામજી 


બામજી 


બામજી 
અસ્તિ 
બામજી 


: ના, ના, એક જ. 

: સારું બાપા, કહી નાખને જલદી ! 

: થોડાક ચણા આપને ! 

# ના, હવે નહીં મળે. 

2 પ્લીઝ, આપી દેને ! 

: તને ખબર નથી. એ એકઠા કરતાં મારે કેટલું કરુ સહન કરવું પડું છે. 


પૂરાચોર્યાસી લાખ જનમ અને ચોર્યાશી લાખ વાર મૃત્યુના ખોળામાં માથું 
મૂકી સૂઈ જવું એ કાંઈ સહેલું નથી. આ ચોર્યાશી લાખ જનમોની 
યોનિમાંથી પસાર થતાં મારી ચામડી બહેરી બતી ગઈ છે. મારી આંખોના 
ઊંડાણમાં કેટલાંય સૂરજોનાં હાડપિંજર લટકે છે, મારા કાનમાં દિશાઓના 
કપાયેલા હાથોની મુઠ્ઠીઓ ખૂલી ગઈ છે, મારી જીભ નીચે પવનની 
પાંસળીઓનું પોલાણ છતું થઈ ગયું છે. 


: પ્લીઝ.... 
: એકેય દાણો નહીં મળે. 


[ બામજી જમીન પર ઢળેલા દાણા વીણી વીણીને ખાય છે. લગભગ દોઢ 
મિતિટ સુઘી બામજી જમીન પરથી દાણા વીણી વીણીને ખાઘા કરે છે. 
પછી એકદમ થૂ થૂ કરતો ઊભો થઈ જાય છે અતે મોઢામાંથી ચાવેલા દાણા 
થૂંકી નાખે છે. ] 


: શું થયું એકદમ ? 
: ચણાના બદલે કાંકરો આવી ગયો. મારાથી આ સહન તથી થતું. મને 


લાગે છે મારું માથું ફાટી જશે. ઓ... હ... 
[બામજી બે હાથથી માથું દબાવી બેસી પડે છે. અસ્તિ એની નજીક દોડી 
આવી વ્યાકુળ થઈ એને પૂછે છે. ] 


: શું થયું ? એકદમ શું થયું ? 


[બામજી કશું બોલવા જાય છે પણ બરાબર બોલી શકતો નથી. ફરી પ્રયત્ન 
કરે છે અને ] 


4 બી... ડી... 


[.... અને બામજી બેશુદ્ધ થઈ જાય છે. બેશુદ્ધ બામજીના ચહેરા ઉપર 
અસ્તિ ધીમે ઘીમે ફૂંકો મારવાનું શરૂ કરે છે. થોડી વાર ફૂંકો માર્યા પછી 
બામજી ભાનમાં આવે છે અને ધીરેકથી આંખ ઉઘાડી કહે છે. ] 


ડ અસ્તિ. 
: હં........ 
$બી...ડી....બી....ડી.... 


[અસ્તિ બામજીના ખીસામાંથી બીડીનું બંડલ કાઢી બે બીડીઓ સળગાવે 
છે. એક પોતે પીએ છે અને બીજી બામજીના હોઠો વચ્ચે ગોઠવી દે છે. 
બામજી અર્ધમૂચ્ર્દવસ્થામાં છે. અસ્તિ પોતાની બીડીના બેચાર ઊંડા કશ 


આમજ 
અસ્તિ 
બામજી 


અસ્તિ 
બામજી 
અસ્તિ 
બામજી 


અસ્તિ 
બામજી 
અસ્તિ 
બામજી 


અસ્તિ 
બામજી 


અસ્તિ 
બામજી 


અસ્તિ 
બમજી 


પેન્સિલની કબર અને મીણબત્તી 35 
ખેંચી બામજીની મોટી બીડી સાથે બદલી લે છે.] 


: બી... ડી... બદલી લી...ધી... 
: તા, પણ આ લવિગિયા નાની જ આવે છે. 
: એક બીજી સળગાવી આપને. 


| અસ્તિ તેમ કરે છે. ] 


ઃ તું એકદમ બેભાન કેવી રીતે થઈ ગયો ? 

: થઈ ગયો નહીં, બનાવી દેવામાં આવ્યો. 

: કેવી રીતે - 

₹ છું ભોંય પર વેરાયેલા ચણા વીણી વીણીને ખાઈ રહ્યો હતો. પછી અચાનક 


એક કાંકરો મોઢામાં આવી ગયો. જેવો કાંકરો મારી દાઢો વચ્ચે દબાયો કે 
બે અદૃશ્ય હાથોએ મારું મોઢું જોરથી દાબી દીઘું અને મારા નાક પાસે એક 
વિચિત્ર સુગંધવાળો સફેદ રૂમાલ રાખવામાં આવ્યો અને હું બેભાન થઈ 
ગયો. છું ઘણો લાંબો સમય બેભાન રહ્યો. 


: હજાર વરસ સુધી. 

: હું ચોક્કસ ન કહી શકું, લગભગ એટલો કે એથી લાંબો સમય પણ હોય. 
: પછી...? 

: પછી જોરથી કૂતરાનો અવાજ આવવાથી મારી જમણી આંખ સહેજ ઊઘ:ડી 


ગઈ અને જોઉ છું તો એક વિકરાળ કાળો. કૂતરો પોતાના લોહિયાળ 
જડબામાં મારા બંને પગ દબાવી ક્ષિતિજ તરફ મત્તે ખેંચી જતો હતો. હું 
ભયથી છળી મર્યો અને ફરી બેશુદ્ધ બની ગયો. 


: પછી... પછી... શું થયું ? 
: ઘણા લાંબા સમય પછી... મારી ડાબી સાથળમાં ફૂતરાએ પોતાના દાંત 


ભરાવ્યા અતે ફરી પાછું ક્ષિતિજ તરફ દોડવા માંડ્યું. હવે મારી 
સાથળમાંથી લોહી વહેવા લાગ્યું હતું - એ લોહીમાંથી મેં સૂર્યનું સર્જન કર્યું 
અને પૃથ્વી પર પહેલી વાર સવાર થઈ. 


: પછી પેલા કૂતરાનું શું થયું ? 
: સવાર થતાં એણે મને છોડી સૂર્ય તરફ દોટ મૂકી. એ દોડતો જ રહ્યો, દોડતો 


જ રહ્યો. એનો શ્વાસ ફૂલી ગયો. એની લાંબી જીભ બહાર લબડી પડી, 
એના મોઢામાંથી ફીણ ઊભરાવા લાગ્યું છતાંયે દોડતો જ રહ્યો. મેં તિમિ 
તિમિ કહી એને ઘણી બૂમો પાડી - તિમિ, તિમિ. છતાંય એણે પાછું ફરીને 
જોયું પણ નહીં અને અંતે એક મોટી છલંગ મારી એ સૂર્યમાં કૂદી પડ્યો . 


: હં.... પછી? 
: જોરદાર પવન ફૂંકાવા માંડ્યો. ચારે દિશાએથી આંધીઓ ચઢી આવી, અતે 


બઘું ઊડવા લાગ્યું. વૃક્ષો, પર્વતો, મકાનો, રસ્તાઓ, માણસો, અવાજો, 
અવાજો, અવાજો, ઘૂમરીઓ ખાતા વંટોળનું એકેક વર્તુલ મારા ચહેરા સાથે 
અથડાઈ તૂટતું રહ્યું. ઘીમે ઘીમે હું ફરી ભાનમાં આવવા લાગ્યો. 


36 આઘુનિક ગુજરાતી એકાંકીઓ 


બામજી 
અસ્તિ 


બામજી 


અસ્તિ 
બામજી 
અસ્તિ 


અસ્તિ 
આમજી 


અસ્તિ 


બામજી 
અસ્તિ 


બામજી 
અસ્તિ 
બામજી 
અસ્તિ 
બામજી 
અસ્તિ 
બામજી 
અસ્તિ 


[ બામજી ખીસામાંથી બીડી કાઢી દાંતોમાં દબાવે છે અને માંચિસ માટે 
ખીસાં ફફોળે છે. ] 


: માચિસ ક્યાં ગઈ ? તારી પાસે છે ? 
: (પોતાનાં ખીસાં ફંફોળી ) ના રે ભાઈ, તારી પાસે જ હશે. જરા બરાબર 
જો 


ઃ( ફાંફાં મારતાં ) પાછી સાલી ક્યાં જતી રહી ? અણીની ઘડીએ જ મળતી 


ન્‌થી ! 
[ બામજી અને અસ્તિ બંને આમતેમ માચિસની શોધ કરે છે. ] 


: માટીમાં દટાઈ ગઈ હશે. 
થેલીમાં મુકાઈ ગઈ હશે. 
: કંબરમાં પડી ગઈ હશે. 


[ બામજી ચણાની થેલીમાં હાથ નાખે છે. અસ્તિ કબરમાં ઊતરે છે . અસ્તિ 
એકદમ ખાંસી ખાતો ખાતો કબરમાંથી બહાર નીકળી આવે છે અને 
જોરજોરથી ખાંસી ખાધા જ કરે છે. બામજી ખોળામાં થેલી રાખી મુઠ્ઠી ભરી 
ભરી ચણા ખાધા કરે છે. ] 


 ( ખાંસી ખાતાં ખાતાં ) રહેવા દે... રહેવા... દે... [ખાંસી ] . 
: ( મોઢામાં ચણા ભર્યા હોવાથી સ્પષ્ટ બોલી શકતો નથી. ) શું રહેવા 


દઉ? 


ઃ( દોડીને બામજીના ખોળામાંથી થેલી ઉપાડી લેતા ) મારા પાપનું અસ્તિત્વ 


રહેવા દે. મારા અસ્તિત્વનો એ એક માત્ર પુરાવો છે. મારાં પાપ નહીં રહે 
તો મારું અસ્તિત્વ પણ તહીં રહે. એના વગર હું મારું અસ્તિત્વ પુરવાર 
કરી શકું એમ નથી. મારા ચોર્યાસી લાખ જન્મોનું અસ્તિત્વ પણ આની 
સાથે જ સંકળાયેલું છે. 


& મારું અસ્તિત્વ પણ આની સાથે જ સંકળાયેલું છે. 
: ના. ના. તારું અસ્તિત્વ તો કંબર સાથે જોડાયેલું છે. મારી સાથે જોડાયેલું 


છે. મચ્છરો સાથે જોડાયેલું છે. તારું અસ્તિત્વ... તારું અસ્તિત્વ તો 
ગટરોના ગંદાપાણી સાથે સંકળાયેલું છે. સળેખમ સાથે. .. બીડી. .. સાથે, 
માચિસ સાથે. 


$ ચાલ ત્યારે આપણે અસ્તિત્વવાદનો એક મહેલ બતાવીએ. 
: સાત માળનો. 

: પણ એમાં બારીઓ નહીં મૂકવાની. 

: નિસરણી પણ નહીં. 

: નિસરણીની જગ્યાએ દોરડાં લટકાવીશું. 

: દોરડાં તો ઊતરવા માટે, ચઢીશું કેવી રીતે ? 

: દોરડાંનો પડછાયો પકડી. 

: બીજા માળે હું રહીશ. 


બામજી 
અસ્તિ 
બામજી 
અસ્તિ 
બામજી 
અસ્તિ 


ખામજી 
અસ્તિ 
ખામજી 
અસ્તિ 
બામજી 
અસ્તિ 
બઆમજી 
અસ્તિ 
બામજી 
અસ્તિ 
બામજી 
અસ્તિ 
બઆમજી 
અસ્તિ 
બામજી 
અસ્તિ 
બામજી 
અસ્તિ 
બામજી 
ખામજી 
અસ્તિ 
બામજી 
અસ્તિ 
બામજી 
અસ્તિ 
બઆમજી 


પૈન્સિલની કબર અને મીણબત્તી 37 


: ત્રીજોમાળ મારો. 

: ચોથો માળ ખાલી રાખીશું. 

: ના, ભાડેથી આપી દઈશું, થોડીક આવક પણ થશે. 
: પાઘડી પણ લઈશું. 

: પાંચમા માળે પરમેશ્વર. 

: છઠ્ઠો માળ 


[ માથું ખંજવાળે છે. ] 


: છઠ્ઠા માળે બાથરૂમ બનાવીશું. 

: પણ ત્યાં સુધી પાણી નહીં આવે. 

& તો પછી બાથરૂમ સાતમા માળે. 

: પણ પાણી... 

: પાણીની જરૂર નહીં પડે. સનબાથ લઈશું. 
: તો તો સાબુના પૈસા પણ બચશે. 

: હા, અને ટુવાલ પણ નહીં ઘસાય. 
: નીચે એક ભોંયરું પણ બનાવવાનું. 
: મહેમાનો માટે. 

: દરવાજા કાચના ઠીક રહેશે, 

: ના, દરવાજાજોઈએ જ નહીં. 

: છત પણ નહીં 

: પૂર્વદિશાની દીવાલ પણ. નહીં. 

: દીવાલ ઉપર ખીંટીઓ પણ નહીં. 
: ખીંટીઓ પર કપડાં પણ નહીં. 

: કપડાંમાં ખીસાં પણ નહીં. 

: ખીસામાં બીડીઓ પણ નહીં. 

: માચિસ પણ નહીં, 

: થેલી પણ નહીં. 

: મોતિયો પણ નહીં. 

: મચ્છર પણ નહીં. 

: બીડી કાઢને ! 

: તું બહુ પીએ છે. તને કૅન્સર થશે. 
: બીડી પીવાથી કૅન્સર ન થાય. 

₹ ત્યારે કૅન્સર શેનાથી થાય ? 

: ચા પીવાથી. 


38 આધુનિક ગુજરાતી એકાંકીઓ 


અસ્તિ 
બામજી 
અસ્તિ 
આમજી 
અસ્તિ 
બામજી 
અસ્તિ 
બામજી 
અસ્તિ 
બામજી 
અસ્તિ 
ખામજી 
અસ્તિ 
બામજી 
અસ્તિ 
આમજી 
અસ્તિ 
બામજી 
અસ્તિ 
બામજી 
અસ્તિ 
બામજી 
એસ્તિ 
બઆમજી 
અસ્તિ 
બામજી 
અસ્તિ 
બામજી 
અસ્તિ 
બામજી 
અસ્તિ 
બામજી 
અસ્તિ 


ઃ હું ચા પીતો જ નથી. 
: ન પીવાથીયે થાય. 

: મને કૅન્સર નથી. 

$ થશે. 


મને કૅન્સર નહીં થાય. 


$ તને કૅન્સર થશે, થશે ને થશે. 
: મારા દાદાને થયું હતું. 

: તારા દાદા ચા પીતા હતા? 

: ના, દૂધ પીતા'તા. 

* દૂધથી પણ થાય. 


: મારા દાદાને તો... મારા દાદાને તો... 


: શું તારા દાદાને તો.... બોલી નાખને. 

: મારા દાદાને તો બીજાંય ઘણાં વ્યસનો. હતાં. 

: દાખલા તરીકે... 

: ચલમ ફૂંકે, પાન ખાય, તંબાકુ ખાય, તંબાકુ દાંતે પણ ઘસે. 
: તારા દાદાને કૅન્સર થયું હતું ? 

: ગળામાં. મારા દાદાને તો બીજીયે ઘણી બીમારીઓ થઈ હતી. 
: દાખલા તરીકે.... 

: બ્લડપ્રેશર હતું. 

: હાઈ કે લો? 

# હાઈ. 

: મને પણ હાઈ જ છે. બીજું? 

# લકવો પણ થયો હતો. 

: પછી? 

: હરસમસા પણ નીકળ્યા હતા. 

: લીલા કે સૂકા? 

: સૂકા. 

: મને લીલા નીકળ્યા છે. પછી ? 

: ખરજવું પણ થયું હતું. 

શ્હું 


: છેહ્લે પાયોરિયા થયો. 


: તારા દાદાને મર્યે કેટલાં વર્ષ થયાં ? 
: મરે તારા દાદા, મારા દાદા તો હજી જીવે છે. 


બામજી 
અસ્તિ 
બામજી 
અસ્તિ 
બામજી 
અસ્તિ 


બામજી 


બામજી 
અસ્તિ 


અસ્તિ 
બામજી 


અસ્તિ 
બામજી 
અસ્તિ 
બામજી 


અસ્તિ 
બામજી 
અસ્તિ 
બામજી 
અસ્તિ 
બામજી 
અસ્તિ 


બામજી 
અસ્તિ 


પેન્સિલની કબર અને મીણબત્તી 39 


: હજુ જીવે છે ? શું કરે છે ? 

: ખેતી કરે છે. 

: એમની ઉમર કેટલી થઈ ? 

: એકસો વીસ વરસ. 

: મારે એમને મળવું છે. 

: એ કોઈને નથી મળતા, હવે એ મૃત્યુ સિવાય કોઈને મળવા નથી ઈચ્છતા, 


લોકોથી એમને નફરત થઈ ગઈ છે. 


$ લાવ, એક બીડી કાઢને. 


[ અસ્તિ બીડી કાઢે છે. બામજી માચિસ માટે ખીસાં તપાસે છે. ] 


: માચિસ? 
: માચિસ તેંખોઈ નાખી છે, તારે શોધી આપવી પડશે. એ માચિસ આપણી 


નથી, એ તો પ્રેક્ષકોમાંથી એક ભાઈની છે. નાટક પૂરુ થયા પછી એમને 
પાછી આપવી પડશે, પાછી નહીં આપીએ તો ઝઘડો થશે અને ઝઘડો 
થવાથી આપણી આબરૂના કાંકરા થઈ જશે, આપણને ઘર સુઘી જવું ભારે 
પડી જશે. 

[ બામજી રડમસ ચહેરે માચિસ શોધવા ફાંફાં મારે છે. બામજી કબરમાં 
જઈ, માચિસ લઈ બહાર આવે છે. ] 


: મળી ગઈ. 
: મળી ગઈ? હાશ. 


[ બંને જણા બીડી સળગાવે છે. ] 


* (બીડી પીતાં પીતાં ) લાવ, માચિસ મને આપી દે. 

: ના, એ તારી નથી. 

: તારી નથી, પણ છું માંગીને લાગ્યો છું ને મારે પાછી આપવી પડશે. 

: આજ સુધી કોઈએ માચિસ પાછી આપી નથી - મારી કેટલીયે માચેસ 


આમ ને આમ ઊપડી ગઈ હશે. 


,: પણ.... 
: પણ... બણ.,..કાંઈ ના ચાલે, માચિસ પાછી નહીં મળે. 
: નહીં મળે ? 
: થોડા ચણા આપે તોઃઆપું. 
: ના, ચણા તો નહીં મળે , બીજું કશું માંગ. 
: ચણા જ જોઈએ મારે તો. 
₹ (કમને મુઠ્ઠી ચણા આપી માચિસ લેતાં) કાળું કર તારું. 


(અસ્તિ કોદાળી ઉપાડી કબર ખોદવાનું શરૂ કરે છે...) 


ઃ આ શું કરે છે? 
:₹ કબર ખોદું છું. 


40 આધુનિક ગુજરાતી એકાંકીઓ 


ખામજી 
અસ્તિ 
બામજી 
અસ્તિ 
બામજી 
અસ્તિ 


બામજી 


અસ્તિ 


બામજી * 


અસ્તિ 
બામજી 
અસ્તિ 
“બઆમજી 


આમજી 


બામજી 
અસ્તિ 
બામજી 
અસ્તિ 
બામજી 


બામજી 
અસ્તિ 


: પણ આ કબર તો મારી છે. 

: ના, આ કબર મારી છે. 

: હરગિજ નહીં, આ કબર મારી જ છે. 

: ભલે એ અત્યાર સુધી તારી રહી હોય પરંતુ હવે તો મારી જ છે. 

: એ કેવી રીતે બને ? 

ઃ તું કહે તો તને મારા ચોર્યાશી લાખ જનમનાં બધાંય પાપ આપી દઉ. પણ 


અ! કબર મને આપી દે. 


: જો હું આ કબર તને આપી દઉ પછી તારા ચોર્યાશી લાખ જનમત્તાં પાપ 


લઈને હું શું કરુ, એ બધાંને રાખું ક્યાં ? 


₹ કબર વિના હું પણ ક્યાં રાખું ? 
: આ બાબત બહુ મહત્ત્વની છે. આમ ઊભાં ઊભાં આવી ગંભીર બાબત 


અંગે નિર્ણય ન લઈ શકાય, 


: બીજાકોઈની સલાહ લઈએ. 

: અહીં બીજું કોઈ છે જ નહીં. 

તું જ સલાહ આપ. 

: જરા નિરાંતે બેસીને વિચાર કરીએ. 


[ બંને માટીના ઢગલા ઉપર બેસે છે. ] 


: બીડી તો કાઢ, 


[ અસ્તિ બે બીડી કાઢી સળગાવે છે. એક બામજીને આપે છે. ] 


$ (બીડી પીતાં પીતાં ) એક ઉપાય છે. 
! કયો ઉપાય? 

: આપણે સિક્કો ઉછાળીએ. 

: વાઘ પડે તો મારી. 

: કાંટો પડે તો મારી. 


ન ખીસામાંથી આઠ આની કાઢી ઉછાળે છે, સિક્કો માટીમાં ઊભો 
પડે છે. ] 


: આ તો ઊભો પડ્યો, લાવ હું ઉછાળું. 


[ અસ્તિ સિક્કો ઉછાળે છે, અને વાધ પડે છે. ] 


: ( જોરથી બૂમ પાડે છે » વાઘ પડ્યો, કબર મારી... કબર મારી... કબર 


મારી... 
[ બામજી એકદમ હતાશ થઈ જાય છે. ] 


: થોડાક ચણા આપતો. જા. 
2 (મુઠ્ઠી ચણા આપતાં) સાચવીને ખાજે, એકેક દાણાનો હિસાબ આપવો 


પડશે. 
[ બામજી ચણા લઈ ખાવા માંડે છે. એક દાણો અસ્તિના મોંમાં પણ મૂકે 


અસ્તિ 
વૃદ્ધ 
અસ્તિ 
વૃદ્ધ 
અસ્તિ 
વૃદ્ધ 


અસ્તિ 
વૃદ્ધ 
બઆમજી 
વૃદ્ધ 


પેન્સિલની કબર અને મીણબત્તી 41 


છે. દૂર મીણબત્તીના પ્રકાશમાં પેન્સિલ છોલતો વૃદ્ધ બે નવી મીણબત્તીઓ. 
સળગાવી, એક હાથમાં બંને સળગતી મીણબત્તીઓ લઈ બીજા હાથમાં 
છોલેલી પેન્સિલ લઈ પોતાની બેઠક પરથી ઊભો થઈ અસ્તિની નજીક 
આવે છે અને પેન્સિલની અણી અસ્તિની પીઠમાં ઘોંચે છે. અસ્તિ ચમકી 
જઈ પાછળ જુએ છે. ] 


: ઓહ... તું કોણ છે ? 

: આ કબર મારી છે. 

: પણ... પણ... આ કબર તો મારી છે, મેં ખોદી છે. 

: ખોદી ભલે તેં હોય , દૂર ખસી જા, કબર મારી છે. 

: તારી કેવી રીતે થઈ ગઈ? 

: આ કબર માટે યુગોથી હુ પેન્સિલ છોલી રહ્યો છું. મારા વાળ પણ ઘોળા 


થઈ ગયા, મારાં હાડકાં પણ ઓગળી ગયાં. મારી આંખે મોતિયો પણ 
બાઝી ગયો, મારું ચપ્પુ પણ બુદ્ઠું થઈ ગયું, મારી પેન્સિલ પણ છોલાઈ 
ગઈ. આ કબર મારી છે. 


: મેં મહેનત કરી તેનું શું ? 

: લે આ મીણબત્તી. 

: મને? 

! તું પણ. .. આ મીણબત્તી. 


[બંનેને એકએક સળગતી મીણબત્તી આપી, વૃદ્ધ પેન્સિલ લઈ કબરમાં 
ઊતરી જાય છે. ] 

[પડદો પડે છે. ] 

પ્રેક્ષક વર્ગમાંથી એક અવાજ :ઃ મારી માચિસ તો આપતા જાવ, ભાઈ ! 
[અસ્તિ હાથમાં મીણબત્તી પકડી, પરદા પાછળથી બહાર આવી માચિસ 
આપી પાછો. પરદા પાછળ ચાલ્યો જાય છે. ] 


4 


હુકમ, માલિક 
ચિનુ મોદી 


પાત્રો : અધિકાર, જીન 


જીન 
અધિકાર 


અધિકાર 


જીન 


અધિકાર 


અધિકાર 
જીન 


અધિકાર 


અધિકાર 


દૃશ્ય-1 
[ સ્ટેજ પર પ્રકાશ થાય છે. અધિકાર ખુરશી ૫૨ બેઠેલો છે. બૂટની દોરી 
છોડવા સહેજ નીચો નમે છે, પણ તરત ટઠ્ઠાર ઊભો રહી ત્રણ તાળી પાડે 
છે એટલે મોટા ટેબલ પાછળથી જ એક સફેદ, વિચિત્ર ચહેરાવાળો, પણ, 
ડરામણો જીન ઊભો થાય છે અને અધિકાર પાસે આવી ગરદન ઝુકાવી, 
વિનત સ્વરમાં બોલે છે. ] 


: હુકમ, માલિક. 
: મારા બૂટની દોરી છોડ. 


[જીન દોરી છોડવા કેડેથી નમે છે એટલે ] 


: પહેલાં ઊભો થા. .. ટટ્ટાર આમ ગરદન ઝુકાવીને નહીં. 
: (ગરદન રુકાવી) જેવો હુકમ, માલિક. 


[પછી ગરદન ટક્ટારકરી ઊભો રહે છે. ] 


$ તું જીન છે - જીન. અલ્લાદીનના ચિરાગથી પેદા થતા જીનથી પણ ઊંચા 


પ્રકારનો - આલા દરજ્જાનો - એ ખબર છે? 
[જીન ચૂપ રહે છે. | 


: જાણવાની. જરૂર નથી. બૂટની દોરી છોડ. 
: જેવો હુકમ, માલિક. 


[ જીન નીચે બેસી બૂટની દોરી છોડવાનું શરૂ કરે છે એને અધવચ્ચે 
અટકાવી.] 


: છોડેલી દોરી ફરી બાંધી દે.... 
2 જેવો હુકમ, માલિક. 


[ જીન દોરી ફરી બાંધવા માંડે છે એટલે ] 


: (જીનને ખભેથી પકડી ઊભો કરી હચમચાવી નાખતાં) તારામાં અને મારા 


નોકર કોદરમાં કોઈ ફેર ખરો કે નહીં ? તું તો સાવ કોદરની જેમ વર્તે છે. 
મને આ બિલકુલ પસંદ નથી... દોરી બાંધવાનું બંધ કર... 


અધિકાર 


અધિકાર 


અધિકાર 


અધિકાર 
અધિકાર 


અધિકાર 


અધિકાર 


અધિકાર 


અધિકાર 


હુકમ, માલિક 43 
[ જીત ગરદન ઝુકાવી ચુપચાપ ઊભો રહી જાય છે. ] 


: (એને બાવડેથી ઝાલી, આગળ લાવતાં) તને ખબર છે, હું નાનો હતો. 


ત્યારથી તને મેળવવા.... પણ જવા દે... તને કશું નહીં સમજાય... 
અહીંથી ટળ.... 


[ જીન ચાલવા માંડે છે. ] 


: (રાડ પાડીને) નહીં. અહીં ઊભો રહે. આ...મ નહીં, ઊભો ના રહીશ- 


બૈસી જા, નહીં. બેસીશ નહીં -તું. .. તું... (માથું ખંજવાળતા) આ ખુરશી 
ખસેડ... ખસેડ નહીં, પછાડ... નહીં.... તું ગુલાબ લાવ... ગુલાબ 
નહીં, ગુલાબજંબુ લાવ... અથવા... તું જા... મારી આંખો પાસેથી 
દીસતો રહે... જા.... 


: જેવો હુકમ, માલિક... 


[જીન ટેબલ તરફ જવા માંડે છે એટલે ] 


: અહીં આવ. અતે એક વાત સમજ. ... તું જીન છે. સફેદ જીન... . જીન 


આવે છે ત્યારે કેવો ખડખડ હસતો હોય છે. ., તું તો હસતો પણ નથી... 
તને હસતાં આવડતું જ નથી ? હસ કહું છું... આવું માંદુ નહીં.... જીન 
જેવું... ભયાનક... આષાઢના આકાશમાં પાણી ભરેલાં કાળાં કાળાં 
ડિબાંગ વાદળએકબીજાંસાથે અથડાય અને જે અવાજ થાય એવા ભયાનક 
અવાજમાં હસ... હજી જોરથી. . . . ગુફાઓ દ્રૂજી ઊઠે એવું. . . પ્હાડ પડી 
જાય એવું... 

[જીન અટ્ટહાસ્ય કરે છે. અધિકાર રાજી થાય છે. જીનના હાસ્ય વચ્ચે જ] 


: બરાબર આવું જ.... પણ, હવે બંધ કર હસવાનું... બિલકુલ બંધ... 


[જીન હાસ્ય સમેટી લે છે - ક્ષણાર્ઘમાં જ. ] 


# હવે જ્યારે જ્યારે તું મારી પાસે પ્રગટ થાય અને મારી આંખો પાસેથી 


અદૃશ્ય થાય ત્યારે પણ આમ જ હસજે.... હા... હા... હા.... હા.... 
[ જીન ચૂપ છે. ] 


૨ (પોતાનું હાસ્ય સમેટી) તને એ ખબર છે ને કે હું ત્રણ તાળી પાડું એની 


સાથે તું પ્રગટ થાય છે ? 
[ જીન ચૂપ રહે છે. ] 


* તને સાહ્ઞા કશું જ સમજાતું નથી - સિવાય કે હુકમ... . જા... 


[ જીન જાય છે - ટેબલ પાછળ બેસતાં પહેલાં જોરથી અટ્ટહાસ્ય કરે છે... 
હા... હા.... હા.... હા.... જીન અદૃશ્ય થાય છે એટલે. ] 


: (જીનના હાસ્યના પડઘા પડતાં) હા.... હા.... હા.... હા.... 


[ થોડી વાર ખુરશીમાં બેસે છે. બૂટ જમીન પર લયબદ્ધ રીતે પછાડે છે . 
બૂટ પર અચાનક ધ્યાન જતાં ] 


# ચાઈનીઝ શૂઝ... વરસોની મારી ઇચ્છા હતી.. . ચાઈનીઝ સૂઝ લેવાં 


છે... પણ... છેક કલકત્તા ગયો, શૂઝની દુકાનમાં પહોંચ્યો.... ગમતાં 
શૂઝ કઢાવ્યાં.... બરાબર આવી પણ રહ્યાં ને કૅંમત પૂછી તો... . અને 


44 આઘુનિક ગુજરાતી એકાંકીઓ 


જીન 
અધિકાર 


અધિકાર 


જીન 


અધિકાર 


અધિકાર 
અધિકાર 


અધિકાર 


જીન 


અધિકાર 
અધિકાર 


ગમતાં શૂઝ ખરીદી શકાયા નહોતાં... જ્યારે આ જીનને હુકમ કર્યો... 
તો ક્ષણના સોમા ભાગમાં ચાઇનીઝ શૂઝ હાજર.... પણ આ શૂઝ 
પહેરવાનાં મળ્યાં ત્યારે એ પહેરી બહાર ક્યાંય જવા ના મળે...આ 
ઓરડામાં જ પહેરી પહેરીને ફરવામાં લિજ્જત શી ? સાલું. 

[ કંટાળો આવતાં બગાસું ખાય છે. . . ચપટી વગાડતાં વગાડતાં કૈક વિચાર 
આવતાં ત્રણ તાળી પાડે છે એટલે અકહાસ્ય સાથે જીન હાજર થાય છે 
અને અધિકાર પાસે આવી, ગરદન સુકાવી ચૂપચાપ ઊભો રહે છે. ] 


: હુકમ, માલિક... 
: આ બગાસું આવે છે એ નથી જોતો ? 


[ જીન શૂન્યવત્‌ ] 


& તારામાં કોઇદર જેટલી સૂઝ નથી. ચા લાવ.... ચા... કડક કમ સકર 


લિપ્ટન.... 


: જેવો હુકમ, માલિક. 


[ ટેબલ સુધી જઈ... અટ્ટહાસ્ય સાથે વિદાય થઈ... થોડી વારે હાથમાં 
કપરકાબી સાથે પુનઃ દેખાય છે... અટ્ટહાસ્ય અને પછી પાસે આવી, 
અધિકારને કપરકાબી ઘરે છે. ] 


$ (હાથમાં કપરકાબી લેતા) વાહ... અને હવે તું જા... ના, ના, અહીં જ 


ઊભો રહે. ચા પીશ? 
[ જીન શૂન્યવત્‌ ] 


: એક રકાબી... 


[ જીન શૂન્યવત્‌ ] 


₹ (છેડાઈને) ચા પી.... મારો હુકમ છે. 


[જીન અધિકારના હાથમાંથી કપરકાબી લઈ, ચ। પી જાય છે.] 


૨ હવે કેવી ચા પી લીઘી ? ચા પૂરેપૂરી પીધી છે ને ? મારા હાથમાં કપરકાબી 


મૂક... 

[ખાલી કંપરકાબી જીન અધિકારના હાથમાં મૂકે છે એને જોતાં] 
હં.. .. એકેએક ટીપું મારો વા'લો પી ગયો છે ને.... 
(થોડી વારે) લે. આ, ખાલી કપરકાબી મારે શું ફોડવાં છે ? અને બીજી 
ચા લઈ આવ. 


: જેવો હુકમ, માલિક.... 


[ જીન જાય છે - અટ્ટહાસ્ય કરીને અદૃશ્ય થાય છે - ચા અને અટ્ટહાસ્ય 
સાથે પુનઃ પ્રકટ થાય છે - અધિકારને ચા આપે છે. ] 


: થેંક યૂ મિસ્ટર જીન, થેંક યૂ. આપ હવે જઈ શકો છો.... 


[જીન ઊભો રહે છે. ] 


* કેમ ઠોયા જેમ ઊભો છે? 


[ જીત્ત શૂન્યવત્‌ ] 


અધિકાર 


અધિકાર 
અધિકાર 
અધિકાર 
અઘિકાર 
જીન 


અધિકાર 


અધિકાર 


અધિકાર 


જીન 
અધિકાર 


અધિકાર 


હુકમ, માલિક 45 


: નવું નવું છે ને એટલે સાહ્લું ચાદ નથી રહેતું કે મારો હુકમ થાય નહીં ત્યાં 


સુઘી તું જઈ શકે નહીં. . . મારી ઇચ્છા મુજબ નહીં, હુકમ મુજબ કરવા તું 
બંધાયેલો છે... નહીં ? સારું, સારુ, મને ચા પીવા દઈશ નિરાંતે ? 
[ જીન ચૂપચાપ ઊભો રહે છે. ] 


: (ચા પીતાં પીતાં) ચા ફક્કડ થઈ છે... [ જીન શૂત્યવત્‌ | 
: (મોટેથી) હું કહું છું કે ચા ફક્કડ થઈ છે... [ જીન શૃન્યવત્‌ ] 
: (વધુ મોટેથી - છેડાઈને) તું બહેરો છે , અલ્યા ? હું તારાં વખાણ કરું છું 


એય તને નથી સંભળાતું ? [ જીન શૂત્યવત્‌ ] 


: લે, આ કપ લઈ જા... 


[જીન અધિકારના હાથમાં રકાબી રહેવા દઈ, ખાલી કપ લઈ લે છે અને] 


# જેવો હુકમ, માલિક, 


[ જીન કપ લઈ ચાલવા માંડે છે એટલે ] 


: આ રકાબી કોના માટે રાખી ? આ રકાબી દેખાતી નથી ? 


[ જીન લગભગ ટેબલ સુધી પહોંચી ગયેલો. છે એને અટકાવતાં. ] 


: કહું છું, આ રકાબી પણ લઈ જા... 


[ જીન તરત પાછો ફરી ૨કાબી લઈ ] 


: જેવો હુકમ, માલિક... 


[ જીન જાય છે - અટ્ટહાસ્ય સાથે અદૃશ્ય થાય છે. ] 


: હવે શું કરું ? ચા પણ પિવાઈ ગઈ... પહેલાં તો કેટલો ત્રાસ પડતો'તો. 


અફિસેથી થાક્યો-પાક્યો ઘેર આવું. બૂટની દોરી છોડવાનાય હોશ ના 
હોય અને મારે જાતે પ્રાઇમસ સળગાવવો પડે... ચા મૂકવી પડે... અને 
બપોરેતપોરે બિલ્લી દૂધ પી ગઈ હોય તો પાછા દોઢ ગાઉ દૂર દૂધ લેવા જવું 
પડે.... હવે તો ત્રણ તાળી ને જીન હાજર... હુકમ કરીએ કે ચા એટલે 
ચા હાજર. ... સાથે ભાવનગરી ગાંઠિયા કહીએ તો અસ્સલ ભાવનગરી 
ગાંઠિયા હાજર કરે... (થોડી વારના મૌન બાદ » હવે તો ઓફિસ પણ 
નહીં. . . ક્યાંય બહાર જવાનું પણ નહીં. . , કોઈને મળવાનું પણ નહીં. . . 
આ ચાર દીવાલો વચ્ચે આ સફેદ જીને મારે માટે સ્વર્ગ ખડું કર્યું છે, 
સ્વર્ગ.... (આંખ મીંચકારતાં ) અને આમ પણ ગમ્મત માટેય કંઈ ખોટો 
નથી, ,. લાવ એને ફરી બોલાવું. 

[ અધૈકાર ત્રણ તાળી પાડે છે. અટ્ટહાસ્ય સાથે જીન હાજર થાય છે. 
ગરદન ઝુકાવી ઊભો રહી ] 


: હુકમ, માલિક. 
: નૃત્ય... નૃત્ય કર... 


[ જીન સાવ યંત્રવત્‌, લગભગ ઠેકડાં મારતો હોય એવા પ્રકારનું નૃત્ય કરે 


: આ શું ઠેકડા મારે છે ? [ જીન નાચ્યા કરે છે. ] 


46 આધુનિક ગુજરાતી એકાંકીઓ 


અધિકાર 


અધિકાર 


અધિકાર 


અધિકાર 


: અરે, ઓ મૂરખ, આ નૃત્ય કહેવાય ? આ તો દારૂ પાયેલા વાંદરા જેવું તું 


કૂદ કૂદ કરે છે - આવું નહીં, આવું નહીં... . જરાક સુંદર... . લલિત પ્રકાસ્તું 
નૃત્ય બતાવ... મારો હુકમ છે. 

[ જીન ઠેકડા મારવાનું મૂકી દઈ, નિર્જીવ પણ લલિત પ્રકારની 
અંગભંગિમાઓ કરતો હોય છે. ] 


: હવે સાથે કાંઈ ગાઈશ ? 


[ જીન વણસાંભળ્યે શબવતૂ્‌ નૃત્ય કર્યા કરે છે. ] 


: કોઈ શૃંગારી ચીજ ગા... પાન ખાય સૈંયા હમારે... ગા... મારો હુકમ 
છે 


[ જીન “પાન ખાય સૈંયા હમારે' એવું કશુંક ગાતો હોય છે... આ 
બીભત્સ દૃશ્ય પર આંધેકાર ખડખડાટ હસતો હોય છે અને લાઈટ ઓફ 
થાય છે. | 

દૃશ્ય-2 
[ લાઈટ ઓન થાય છે ત્યારે અધિકાર કૈંક અંશે પ્રૌઢ થયેલો લાગે છે. એ 
ચાઈનીઝ શૂઝ જાતે પહેરે છે, દોરી બાંઘતાં બાંધતાં અટકી જાય છે, 
પગમાંથી બૂટ કાઢી નાખે છે. ] 


: (બૂટની દોરી પકડી -બૂટને ઊંચે સુધી લઈ આવી ) આ ચાઇનીઝ શૂઝ... 


સરસ પણ શા કામના ? ઘરની આ ચાર દીવાલો વચ્ચે જ એને પહેરી 
પહેરીને ફરવાનો પણ કંટાળો આવે છે. ( શૂઝને ) તમને નથી આવતો, 
હેં? ( બન્ને બૂટને દોરીથી હલાવતાં ) ડોસાજી ડગરાજી - ચલો. 

[બૂટ ફેંકી દે છે - ટીંગાટોળી કરીને. ] 
(થોડી વાર પહેલાં બૂટને જોઈ રહે છે - પછી સહેજ કંટાળો આવતાં -એક 
બૂટને ઊંચકીને ) કાલની રમત.... ગઈ કાલની એની એ રમત... આજે 
પણ ફરી રમવી પડશે. સમય પસાર કરવા કોઈ બહાનાં તો શોધવાં જ પડે 


( પકડેલા બૂટને એક ભીંત તરફ લઈ જતાં ) ચલો ડોસાજી, તમને રસ 
પડે એવી એક સાથે ઓળખાણ કરાવું... મિસ વૉલ, આ મિસ્ટર શૂ છે. 
ચાઈનાના છે. અન્તે મિસ્ટર શૂ, આ મીસ વૉલ, મારાં વરસોનાં ફ્રેંડ છે... 
ફ્રેંડ? આઈ હેઈટ.... ઓલ અફ ધેમ... એન્ડ આઈ હેઈટ યૂ ટૂ. મિસ્ટર 


શૂ. 

( એમ કહીને પકડેલા બૂટને દીવાલ ૫૨ જોરથી ફંગોળે છે - સહેજવાર 
રોકાઈ) બૂટ ફેંક્યાથી દીવાલ હટતી નથી - મિસ્ટર અધિકાર. 
[અધિકાર ઉશ્કેરાટ ઓછો થતાં સાવ હતોત્સાહ અનુભવે એ રીતે નિરાશ 
પગલે આમતેમ ફરતો હોય છે. કશુંક સૂઝતાં એ ત્રણ તાળી બહુ શિથિલ 
હાથથી હળવેકથી પાડે છે. અટ્ટહાસ્ય સાથે સફેદ જીન હાજર થાય છે. 
તી અધિકાર શ્રૂજે છે, જીન નજીક આવી, ગરદન કાની ઊભો 
રહે છે અને -] 


જીન 
અધિકાર 


અધિકાર 


જીન 


અધિકાર 


હુકમ, માલિક 47 


# હુકમ, માલિક - 
₹ (ઘૂજતાં ઘૂજતાં ) ભાઈ, આટલું મોટેથી શું કામ હસે છે ? 


[ જીન શૂન્યવત્‌ ] 


: તારા રોજના આ પડછંદ અક્ટહાસ્યથી હું મૂળસમેતથી કંપી કંપી ગયો છું. 


હવે તો કદાચ પડું પડું થઈ ગયો છું. 

[ જીન શૂન્યવત્‌ ] 
અને તને મારી દયા પણ આવતી નથી ? કોઈ પથરા સાથે આટલો સમય 
હું રહ્યો હોત ને તો પણ. પથરો પીગળ્યો હોત, પણ તું ? 

[ જીન શૂન્યવત્‌ ] 
સાક્ષા, હું બકતો નથી, બોલું છું, સંભળાય છે તને ? હું બોલું છું, બોલું. . 

[ જીન શૂત્યવત્‌ ] 
જ હુકમ સિવાય તને કશું જ સંભળાતું નથી. . . કશું જ સમજાતું નથી. .. 

ફ. 

[ જીન શૂન્યવત્‌ ] 
તો હવે મારો હુકમ સાંભળ. 

[ જીન શૂન્યવત્‌ ] 
મારો હુકમ છે કે મારી સાથે તું વાત કર... 

[જીન એકદમ અધિકાર પાસે જઈ, હાથમાં હાથ લેતાં ] 


ઃ કેમ છો ? મઝામાં છો ? શું ચાલે છે હમણાં ? આજકાલ હવામાન બહુ 


ખરાબ છે, નહીં ? પણ, શું થાય ? ચાલો, આવજો... ટા... ટા... બાય, 
બાય, ગુડનાઈટ, 
[જીન સહેજ ફરી, પાછો સંમુખ થઈ ચૂપચાપ ઊભો રહી જાય છે. ] 


: આમ બનાવટી રીતે નહીં... સહેજ સારી રીતે. હૃદયના ભાવથી... 


પ્લીઝ, મારી સાથે તું સરસ રીતે, ઉમળકાથી વાત કર. મારી સાથે આવતાં 
પહેલાં તેં કરેલી શરતતનું હું પાલન નથી કરતો ? અને છતાં તું આમ મારાથી 
આઘો આઘો કેમ રહે છે ? તેં આવતાં પહેલાં શરત મૂકી હતી કે તું મારા 
ઘરમાં આવે એટલે બીજા કોઈ માણસને મારે ઘરમાં નહીં આવવા દેવાનો. 
છેલ્લાં વીસ-વીસ વરસથી આ ઘરમાં તારા આવ્યા પછી કોઈને મેં પગ 
મૂકવા દીધો છે ખરો, હેં ? [ જીન શૂતન્યવત્‌ ] 
પણ, ખરું કહું દોસ્ત, આ બંધ ઓરડામાં... ઉફ... દુઃખ કહેવાથી ક્યારે 
ઓછું થાય છે ? પણ તું મારા સુખદુઃખમાં કેમ સામેલ થતો નથી ? મારાં 
સુખ, મારાં દુઃખની વાત છું તને કહું છું ત્યારે, અત્યારે, ઊભો છે એમ 
પથ્થરવત્‌ ઊભો રહે છે-નિષ્પલક આંખે, ભાવહીન ચહેરે, ઝુકાવેલી 
ગરદન સાથે... 

[જીન પાસે જઈ ] 
તતે ક્યારેય વાત કરવાની ઇચ્છા નથી થતી ? મારાકોઈ હુકમનો અનાદર 
કરવાનું મન નથી થતું ? ક્યારેય તને મારી કોઈ વાતથી આનંદ નથી 


૧& આઘુનિક ગુજરાતી એકાંકીઓ 


જીન 


અધિકાર 


અધિકાર 


જીન 
અધિકાર 


અધિકાર 


આવતો? ગુસ્સો નથી ચઢતો ? હું અને તું આ આવડા મોટા બંધ ઓરડામાં 
એકલા છીએ-વરસોથી, તને એનો કંટાળો તથી આવતો. ? 
[ લગભગ રડમસ થઈને ] 
તને કહું છું - આ બધું તને કહું છું - તને - તને સંભળાય છે ? 
[ થોડી વાર પછી ગુસ્સે થઈ ] 
સાક્ષા, તને હુકમની જ ભાષા સમજાય છે અને મારે તને... 
[ ટટ્ધાર થવા પ્રયત્ન કરતાં ] 
મારા ગળામાં શોષ પડે છે - પાણી લાવ. 


: જેવો હુકમ, માલિક. 


[જીન અક્રહાસ્ય સાથે અદૃશ્ય થઈ, પાણીના પ્યાલા સાથે પાછો આવતાં 
ફરી અક્ઢહાસ્ય કરૈ છે - ઘ્રૂજતા હાથે અધિકાર પાણીનો પ્યાલો લે છે - 
યંત્રવત્‌ પાણી પી જીનને પ્યાલો પાછો આપે છે - જીન પ્યાલો લઈ ઊભો 
રહેછે.] * 


: પ્યાલો અંદર મૂકી આવ. 


[ અટ્ટહાસ્ય સાથે જીન પ્યાલો મૂકી, પાછો આવતાં પુનઃ અટ્ટહાસ્ય કરે 
છે. અધિકાર પાસે આવી, ગરદન ઝુકાવી ઊભો રહે છે. ] 


: તું કેમ પાછો આવ્યો ? જા. [ જીન જવા માંડે છે એટલે ] 


ઊભો રહે. 
[ જીન ઊભો રહી જાય છે. ] 
આજે મારે તારું કામ છે. સાદું-સીઘું નહીં. મોટું કામ છે. 
[ થોડાક મૌન પછી ] 
પૂછ તો ખરો કે કયું મોટું કામ છે ? 
[ જીન શૂન્યવત્‌ ] 
સાહ્લા, મારી સાથે વાત કર - મારો હુકમ છે. 


: (યંત્રવત્‌) કેમ છો ? મઝામાં છો ? શું ચાલે છે હમણાં આજકાલ હવામાં... 
: સ્ટોપ ઈટ. 


(જીન બોલતો બંધ થઈ જાય છે એટલે) તું મારી સાથે આમ જ વર્તવાનો 
હોય તો... તો છું આજે આ બંઘ બારણું ખોલી કોઈને પણ ઘરમાં 
બોલાવીશ - એની સાથે વાત કરીશ - સાક્યું વીસ વીસ વરસથી કોઈએ 
મારી સાથે ઉમળકાથી વાત નથી કરી - એ તે કેમ ચાલે ? 

[ દોડીને, બંધ બારણું ખોલી નાખે છે - બારણે જઈ ] 


: બચુ, અહીં આવ તો -પી પપી આપીશ - અહીં આવ તો.... ( આઠેક વર્ષનો 


નાનો છોકરો બારણા બહાર આવી ઊભો રહે છે.) આવ, બેટા, આવ. 
અંદર આવ, તને ચોકલેટ આપું. .. 

[ છોકરો ડરતો ડરતો અંદર પ્રવેશે છે - એ પ્રવેશે છે એની સાથે જ 
જીન ચીલઝડપે દરવાજો બંધ કરી આવેલા છોકરા પર તૂટી પડે છે - 


અધિકાર 


હુકમ માલિક 49 


એને ઊંચકીને મોટા ટેબલ પાછળ લઈ જાય છે અને અધિકાર આ બઘું 
વિહ્દળ આંખે જોયા કરતો હોય છે - છોકરાની મરણચીસ સંભળાય છે 
એની સાથે કેળ પર કુહાડો પડ્યો હોય એમ અધિકાર ફસડાઈ પડે છે 
- અંગે લકવો પડતી વખતે જે પ્રકારે શરીર ખેંચાય એમ અધિકારનું 
શરીર ખેંચાય છે અને આ દૃશ્ય પૂરું થાય છે. ] 

દૃશ્ય-૩* 
[ પ્રકાશ થાય છે ત્યારે અતિશય વૃદ્ધ એવો અધિકાર પથારીમાં સૂતેલો 


: (થોડુંક ખાંસતાં ) પા. ..ણી... મને પાણી આપો. 


[ કોઈ આવતું નથી. ] 


ઓ હું મરી ચાલ્યો રે... મારા ગળામાં શોષ પડે છે. (ખાંસતાં ખાંસતાં) 
આ ખાંસી... (સહેજ બેઠા થવાનો પ્રયત્ન કરે છે - ઢળી પડે છે - થોડી 
વાર મૌન -) જીન ક્યાં ગયો ? એ ચાલ્યો ગયો ? હા...શ ! (સહેજ વાર 
આંખો મીંચી રાખે છે.) પણ, મારો દવાનો સમય થયો છે... ૬... વા... 
(કોઈ આવતું નથી.) ત્રણ તાળી પાડું ? (જમણો હાથ ઊંચકવા અધિકાર 
પ્રયત્ન કરે છે - હાથ ઊંચકાતો નથી. હાથ પડી જાય છે.) અરેરે, મને આ 
રોગ ક્યાં થયો ? લકવો ક્યાંથી પડ્યો ? મારું આખું જમણું અંગ ઝલાઈ 
ગયું છે.... પણ... ના... નહીં. પા....ણી... (ઝનૂત સાથે સમગ્ર 
શક્તિથી ડાબો હાથ ઊંચકે છે અને અટકી જાય છે.) ના, ના, આ ત્રીજી 
તાળી પાડીશ તો પે...લો હાજર થશે. હુકમ માગશે... નહીં, મારે 
એનાથી છૂટવું છે -કોઈ રીતેય છૂટવું છે. (થોડી વાર અટકીને) પણ, આમ 
ને આમ તો હું મરી જઈશ. અડઘા અંગે લકવો પડ્યો છે ને... દવા 
વગર... પાણી વગર. .. પણ કાંઈ નહીં.... આ જીન મારે ન જોઈએ - 
આકો.. ..ણ મનેત્રીજી તાળી પાડવા મજબૂર કરે છે? કો. ., ણ ? કો....ણ 
છે એ ? મારા ડાબા હાથને કોણ જમણા હાથ તરફ ધકેલે છે ? કોણ છે 
એ? કોણ છે ? નથી મારે તાળી પાડવી... ત્રીજી તાળી નથી જ પાડવી... 
પણ, ઓઢ.... 

[અધિકાર ડાબા હાથને રોકવા સખત મહેનત કરતો હોય છે - અને છતાં 
ડાબો હાથ જમણા હાથ ભણી નમતો જાય છે - અટકાવે છે. આથી, 
અધિકાર પરસેવે રેબઝેબ થઈ જાય છે , આ સંઘર્ષમાં અધિકાર હાંફી જાય 
છે - થાકી જાય છે અને અતિશય સ્ટ્રેઈનને કારણે મૃત્યુ પામે છે અને મૃત્યુ 
પામતાની સાથે જ ડાબો હાથ જમણા હાશ પર આવી પડે છે અને ત્રીજી 
તાળી વાગે છે એની સાથે જ ટેબલ પાછળથી અટ્ટહાસ્ય સાથે જીન બહાર 
આવી, મરેલા આંધેકાર પાસે માથું ઝુકાવી ઊભો રહે છે. ] 


: હુકમ, માલિક. 


[અને આ શબ્દોના પડઘાઓ સાથે પડદો પડે છે. ] 
*આ આખા દૃશ્યમાં અંધેકારનો ટેઈપ કરેલો અવાજ રજૂ કરવો. 


૪. 


5 
હું પશલો છું 
ઇન્દુ પુવાર 


યાત્રો : પશલો - વણકર યુવાન * ભગલો - સુથાર *રાજકુમારી *રાજા * રાણી * સેનાપતિ 
* દાસી. 
દૃશ્ય-1 
સ્થળ : જંગલ, 
[ ભગલો લાકડામાંથી ઘોડા જેવું કશુંક બનાવી રહ્યો છે. પશલો. લાકડાં 
લાવી ભગલાને આપતો હોય છે - બંને જણા કશી પણ સામગ્રી વિના 
માઈમથી બધું કરતા હોય છે. ] 


ભગલો : પશા, જોયું ? આ ઘોડો કેવો બન્યો છે ? 

પશલો : સરસ બન્યો છે ભગા. 

ભગલો : કપૂરચંદ શેઠના દીકરા માટે, ઊડતો ઘોડો બનાવવાનો. છે. 

પશલો : હે? ઊડતો ઘોડો. ? ના હોય ભગા ? 

ભગલો : અરે, તું જોતો ખરો. 

પશલો : (કશોક અવાજ સંભળાતા) ભગા, ભગા સાંભળ છમ છમ છમ... કોઈક 
આવતું લાગે છે. 

ભગલો : હા, હા, પશા શું કરીશું ? 

પશલો : ચાલ સંતાઈ જઈએ. 
(બંને જણા સંતાઈ જાય છે ત્યાં રાજકુમારી અને તેની સખી હાથમાં પૂજાનો 
થાળ લઈને પ્રવેશે છે.) 

ચંપો : (બધે જોતી) અને કુંવરીબા, આજે જાણે કંઈક જુદું જ વાતાવરણ હોય એમ 
લાગે છે, નહીં ? 

રાજકુમારી : તને તો જ્યારે ત્તે ત્યારે બધું જુદુ જ લાગતું હોય છે. ચાલ, છાનીમાની 
ભગવાનની પૂજાનું મોડું થાય છે. 

ચંપા : તે હેડુવરીબા ? આપણા મહેલમાં પ્રભુનું સરસ મજાનું મંદિર હોવા છતાં 


અહીં જંગલના આ મંદિરે શું કામ પૂજાકરવા આવો છો ? 
રાજકુમારી : ચંપા, માતાજી કહેતાં હતાં કે આ મંદિરે પૂજા કરવાથી મનની ઇચ્છાઓ 
' ફળતી હોય છે. 


ચંપા 
રાજકુમારી 
ચંપા 


રાજકુમારી 


રાજકુમારી 
ચંપા 
રાજકુમારી 
ચપ 
રાજકુમારી 
ચંપા 


રાજકુમારી 


ચંપા 
રાજકુમારી 


ચંપા 
રાજકુમારી 


ચંપા 


ભગલો 


પશલો 


હું પશલો છું 51 


: તો તો અમારા કુંવરીબાને સરસ મજાના રાજકુમાર મળશે, નહીં ? 
: હમણાં હમણાંની તું બહુ ચિબાવલી થઈ ગઈ છે હોં કે ચંપા ! 
: લો, આ આવી ગયું મંદિર. હે પ્રભુ ! અમારાં કુંવરીબાની જે કેઈ માનતા 


હોય એ ફળજો. 


: સારું સારુ, લાવ થાળ, છું પૂજા કરી લઉ. 


[ કુંવરી પૂજાકરે. આંખ મીંચી ઘ્યાન ધરે, આ દરમિયાન પશલો-ભગલો 
બંને બધું જુએ, બંનેમાં પશલો વધારે વિદ્ધરળ થઈ ગયો હોય. ] 


: ચંપા, આજે મારા હૈયાને થાય છે કે હું પ્રભુની આગળ નૃત્ય કરી એમને 


રીઝવું. 


: ઓહો, તો તો સોનામાં સુગંધ ભળી કહેવાય. કુંવરીબા તમારા નૃત્યથી 


પ્રભુ જરૂર પ્રસન્ન થઈ જવાના. 


: તું ગીત ગાઈશ ચંપા ? તારા ગીત ઉપર હું નૃત્ય કરીશ. 

5 કયું ગીત ? મને વળી ક્યાં ગાતાં આવડે છે ? 

: બહુ લુચ્ચાઈ કર્યા વગર “મેરે તો ગિરિધર ગોપાલ' વાળું ગીત ગા. 

: પરન્તુ ડુંવરીબા મારો કાન તો છોડો, ભૈસાબ. જુઓ ડુંવરીબા આજે તો 


તમારે જાતે ગીત ગાઈ નૃત્ય કરવું જોઈએ. 


: હા, હા ચંપા તું કહે છે એમ જ કરું. હું જાતે ગાઈશ અને નૃત્ય કરીશ. 


[રાજકુમારી ગાય, નૃત્ય કરે. આ દરમિયાન પશલો એકદમ પાગલ જેવો 
થઈજાય , એકાદ વખત ત્યાં દોડી જવાનો પ્રયત્ન કરે, ભગલો પકડી રાખે. 
રાજકુમારી નૃત્ય કરી પ્રભુના ઘ્યાનમાં લીન થઈ જાય. ] 


: વાહ વાહ કુંવરીબા, આજ તો પ્રભુ જરૂરી રીઝ્યા હશે. 
: પ્રભુ રીઝ્યા હશે કે નહીં એની મને ખબર નથી ચંપા પરત્તુ આજ મારો 


આતંદ સમાતો નથી. અને બીજી એક વાત કહું ચંપા ? આજ છે ને તે 
મારું ડાબુ અંગ ફરકે છે. 


: ત્યારે આજ ગમે તે લાભ થવાનો કુંવરીબા ! 
: લાભ થશે કે નહીં એની તો ખબર નથી પણ માતાજી ચિંતા જરૂર કરતાં 


હશે, ચાલ જલદી પહોંચી જઈએ. 


: હા ડુંવરીબા , માતાજી તો અટારીએજ ઊભાં હશે. મોડાં પડીશું તો માતાજી 


મને વઢશે. ચાલો. 

[ બંને જણાં જાય. ધીમે ધીમે પશલો, ભગલો બહાર આવે. પશલાની 
નજર રાજકુમારી જે દિશામાં ગઈ છે ત્યાં ચોટી ગઈ હોય. ભગો થોડીક 
વાર આ જોઈરહે, એકાદ વખત એને “પશલો' કહી બોલાવે પણ પશલાનું 
ધ્યાન ન હોચ. ] 


: પશલા, એ પશલા ? એ ય બબૂચક, એ બાજુ શું જોઈ રહ્યો છે ? (પશલાને 


ઝંઝોળે) ઓ બાઘા કઉ છું સાંભળે છે કે નહીં ? 


: હેંએ? હા, હા. 


52 આકુતિક ગુજરાતી એકાંકીઓ 


ભગલો 
પશલો 
ભગલો 
પશલો 


ભગલો 


પશલો 
ભગલો 
પશલો 


ભગલો 
પશલો 
ભગલો 
પશલો 
ભગલો 
પશલો 
ભગલો 
પશલો 


ભગલો 
પશલો 
ભગલો 
પશલો 
ભગલો 


પશલો 
ભગલો 


: શું હેં ને હા કરે છે. કઉ છું તારું ઘ્યાન ક્યાં છે ? 

# ભગા, આ કોણ હતું ? 

: કોણ તે રાજકુંવરી અને તેની સખી. 

: રાજકુંવરી ? વાહ શું રૂપ આલ્યું છે ભગવાને ભગલા. રાજડુંવરીનું રૂપ 


જોઈ મને કશુંક થઈ ગયું છે ભગલા. 


: ના, ખા કશુંક થઈ ગયું હોય તો બેઠો બેઠો માખો. માર. હેંડ હવે, પેલાં 


લાકડાં લાય જલદીથી. 
(પશલો એમ ને એમ ઊભો રહે) એય, કઉ છું, સાંભળે છે કે નહીં ? 


: આજ મારું મન કામમાં લાગે એવું લાગતું નથી. 
: પણ કંઈ કારણ ? 
: ભગા, રાજકુંવરીને જોઈ છે ત્યારથી બસ મારુ મન એની પાછળ પાછળ 


ભમ્યા કરે છે. 


: પાછળ ભમે કે આગળ ભમે, તને કશો ફાયદો થવાનો નથી, સમજ્યો ? 
: એટલે તો થાય છે કે શું કરું ? 

: શું કરું તે કામ કર કામ. લાકડાં લાવ, ચાલ, 

: (થોડીક વા૨ મંદિર સામે જોયા પછા) ભગા, તું મારું એક કામ કરીશ ? 

: કયું કામ ? 

# હું અહીં-મંદિર આગળ-ચિતા તૈયાર કરું છું, તું ચચિતાને અગ્નિ મૂકીશ ? 
$ શું કામ ? તારે બળી મરવાની જરૂર શી છે ? કયું આકાશ તૂટી પડ્યું છે ? 
: જો ભગા, હું રાજકુંવરી વગર જીવી શકું એમ તથી. અને રાજકુંવરી મને 


ણ નથી એટલે જોએનું નામ લેતો લેતો બળી મરું તો કદાચ આવતા 
જ 


: ગાંડો થયો કે શું પશલા ? 
# મતે ખબર છે ભગા, છું રહ્યો વણકર. સપનામાં પણ રાજકુંવરીનો વિચાર 


કરું તોય નકામું છે અને રાજકુંવરી વગર હું જીવી શું એમ નથી એટલે 
મને મરવા દે ભગા, મને મરવા દે. 


: (મંદિર સામું જોતાં) પશા, મરવા કરતાં બીજોકોઈ રસ્તો વિચારીએ. કદાચ 


તારા પ્રેમને કારણે તત્તે રાજકુંવરી મળીય જાય. 


: ખરેખર ભગા, તું મતે રાજકુંવરી મેળવી આપીશ ? તો હું આખી જિંદગી 


તારો દાસ થઈને રહીશ. જલદી રસ્તો બતાવ ભગા. 


# જો સાંભળ પશ્ઞા, રાજકુંવરી ભગવાન વિષ્ણુની ભગત છે. હવે જે તું 


વિષ્ણુ ભગવાન બનીત્તે એની પાસે જાય તો ? 


: પણ હું એની પાસે જઈશ કઈ રીતે ? આ તો અર્થ વગરની વાત થઈ. 
# ભઈપશ્ઞા, જરાક સાંભળતો ખરો. જોહું તને લાકડાતું ઊડતું ગરુડ બનાવી 


આપીશ. જે તને રાજડુંવરીના મહેલ સુધી લઈ જશે. રોજ રાતે તારે 
વિષ્ણુનું રૂપ ધારણ કરી રાજકુંવરી પાસે પહોંચી જવાનું, બરાબર ? 


પશલો 
ભગલો 


રાજકુમારી 
પશલો 
રાજકુમારી 
પશલો 
રાજકુમારી 


પશલો 


રાજકુમારી 
પશલો 
રાજકુમારી 


પશલો 


રાજકુમારી 


હું પ્શાલો છું 53 


: અરે વાહ, ભગા તારી બુદ્ધે. .. ભગા, જલદીથી તું ગરુડ બનાવી આપ. 
₹ #ડપથી ગરુડ બનાવતો હોય એ રીતે) જોપશા, આ ગરુડની ચાંચ, આ 


ગરુડની પાંખ, આ ગરુડના પગ, આ જમણી પાંખમાં ઊડવાની કળ, 
ડાબી પાંખમાં નીચે ઊતરવાની કળ. પછી પછી પશાને હું પીતાંબર 
પહેરાવીશ... આમ, માથે મુગટ પહેરાવીશ, એક હાથમાં ચક્ર આપીશ, 
બીજામાં પદ્મ, ત્રીજામાં ગદા અને ચોથામાં શંખ આપીશ. પછી ગરુડ પર 
બેસાડી પજ્માસન વળાવી, આમ ચપટીમાં તને ઉડાડીશ રાજકુમારી. 
પાસે... વાહ પશા, તું ખરેખર ભગવાન વિષ્ણુ જ લાગીશ ખરેખર.... 
[પશલો વિષ્ણુની જેમ ઊભો. હોય પદ્માસન વાળી ત્યાં દૃશ્ય પૂરું થાય | 
દૃશ્ય-2 
સ્થળ : રાજમહેલ 

[ રાજકુમારી મહેલની અટારીએ ઊભી ઊભી. પોતાના વાળ ગૂંથી રહી 
હોય, લગભગ ધ્યાતતમગ્ન જેવી સ્થિતિ હોય ત્યાં અચાનક “બાલે” 'બાલે' 
એવો અવાજ આવે. રાજકુમારીએ સાંભળ્યું જ ન હોય ફરી 'બાલે'નો 
અવાજ, રાજકુમારી આજુબાજુ જુએ ત્યાં, પશલાનો અવાજ આવે; આ 
બાજુ બાલે, હું તને પોકારું છું - રાજકુમારી પશલાને જુએ અને એકદમ 
આશ્ચર્યમાં પડી જાય. ] 


: આ પીતાંબર, આ મુગટ, આ શંખ, ચક્ર, ગદા, પશ્મ, આ છટા, આ 


તેજ 


: આશ્ચર્યમાં પડીશ નહીં બાલે, હું ભગવાન વિષ્ણુ , તારી ઉપર પ્રસન્ન થઈ, 


તને દર્શન દેવા આવ્યો છું. 


: પ્રભુ | આપ પોતે જગન્તાથ ? આપે મને દર્શન દીધાં ? પ્રભુ, પ્રભુ મારુ 


જીવ્યું સાર્થક થયું પુરુષોત્તમ. 


: બાલે ! હું જગત માટે પુરુષોત્તમ છું. પરન્તુ તારા માટે તો કેવળ પશો છં 


કેવળ પશો. 


: પ્રભુ, પ્રભુ, મારો જન્મ સફળ થઈ ગયો. 
: જો સાંભળ બાલે, હું તારી ભક્તિથી પ્રસન્ન થયો છું. તે જંગલમાં જઈ, 


મારી મૂર્તે આગળ નૃત્ય કર્યું ત્યારીથી હું તારી ઉપર રીઝયો છું અને તેથી 
હું તારી સાથે ગાંધર્વ લગ્ન કરવા ઇચ્છું છું. 


ઃ આ શું હું સાંભળું છું પ્રભુ ? હું સ્વપ્નમાં તો નથી ને? 
: તા બાલે ના. તું જે સાંભળે છે એ સત્ય છે. 
: પરન્તુ જગન્ઞાથ આપ ત્રિભુવનના નાથ. હું એક સામાન્ય સ્ત્રી. આપનું 


અને મારું લગ્ન ? પ્રભુ અતે માનવીનું મિલન ? 


: આવું કશું જ વિચાર્યા વગર મારી માગણી સ્વીકારી લે બાલે. મને પ્રસસ 


કરવાનો આ એકમાત્ર ઉપાય છે. 


: જેવી પ્રભુની ઇચ્છા ] પ્રભુ હું યુગોથી આપની જ છું. આપ આ દાસીનો 


સ્વીકાર કરો પ્રભુ. 


54 આધુનિક ગુજરાતી એકાંકીઓ 


પશલો 


રાણી 


રાજા 
રાણી 


રાજા 


રાણી 
રાજા 
રાણી 


રાજા 
રાણી 


રાજા 
રાણી 


રાજા 
સેનાપતિ 
રાજા 


સેનાપતિ 


[ એમ કહી ચરણોમાં ઢળી પડે. પશો એને ઊભી કરે. ] 


: તારું સ્થાન ત્યાં નહીં બાલે ! અહીં મારા હૃદયમાં છે. તું મારી દાસી નહીં, 


મારા હૃદયની સ્વામિની છે. 
(એમ કહી પદ્મ સૂંથી રાજકુમારીને આપે પછી) ચાલ , બાલે આપણે મુક્ત 
વિહાર કરીએ ચાલ. 
દૃશ્યઃ3 

સ્થળ : રાજમહેલ 
[રાજા વિચારમગ્ન અવસ્થામાં સિંહાસને બેઠા છે. રાજાએ એક આંગળી 
કપાળે ટેકવેલી, છે . આ એમની ટેવ છે. રાણીના હાથમાં પંખો છે. થોડી 
થોડી વારે એ પોતાના તરફ પંખો નાખી લે છે. રાણી અહીંથી તહીં આંટા 
મારે છે. ] 


: મહારાજ, તમે તો રાજા છો કે કોણ છો ? (એક આંટો માર્યા પછી પંખાથી 


પવત્ત નાખ્યા પછી) મહારાજ, તમે તો રાજા છો ડે કોણ છો ? 


: (અચાનક ઝબકીતે) શું કહ્યું ? રાજા? ક્યાં છે રાજા? 
$ શું ક્યાં છે રાજા, ક્યાં છે રાજા કહ્યા કરો છો. અરે, હું તમને કહું છું 


મહારાજ. 


: (સ્વસ્થતાપૂર્વક) હા, હા, મને કહો છો રાણી. હું જરાક રાજકાજના 


વિચારમાં ડૂબેલો હતો ને એટલે ! 


$ મારું કપાળ ડૂબેલા હતા ! 
$ શું થયું તમારા કપાળને ? લાવો, જરા જોઉ તો. 
: મારા કપાળને કશું થયું નથી, હું કહું છું આપનું ગુપ્રચરખાતું ઊંઘે છે 


મહારાજ, 


# શું કામ ઊંઘે ? હે મારું ગુપ્રચર ખાતું ઊંઘે છે ? ક્યાં છે સેનાપતિ ? 
: અરે, આપણા બેની વાતમાં સેનાપતિ ક્યાંથી આવ્યા ? પહેલા મારી વાત 


તો સાંભળો. કહું છું આ આપણી કમળકુંવરી ખરીને ? 


: હા, હા, કમળકુંવરી, કમળડુંવરી. 
: (રડમસઅવાજે) મારી ફલ જેવી નાજુક કમળકુંવરી મહારાજ, બદલાયેલી 


કેમ લાગે છે? આખો દિવસ એકલી એકલી અટારીએ બેસી રહે છે, ખાતી 
નથી, પીતી નથી. બોલતી નથી, ચાલતી તથી. બસ આખો દિવસ 
આકાશમાં જોયા કરે છે, એની તપાસ કરી છે તમે ? 


: સેનાપતિ ? સેનાપતિ ! 
: ઉરવેશ કરી) મહારાજની જય હો, હુકમ મહારાજા. .. 
: સેનાપતિ, રાજકુમારી કેમ બદલાઈ ગઈ છે એની તપાસ કરી છે તમે? 


તમારું ગુપ્તચર ખાતું ઊંથતું લાગે છે સેનાપતિ. 


: અરે, ઊંઘતું હોય અને આપ કહેતા હો તો હમણાં જગાડી દઈએ મહારાજા 


આમે. (ચપટી વગાડે, રાજા સેનાપતિનો હાથ પકડી લે) 


રાણી 
રાજા 
સેનાપતિ 
રાજા 
સેનાપતિ 
રાજા 
સેનાપતિ 
રાજા 
રાણી 


રાજા 
સેનાપતિ 


રાણી 
રાજા 
સેનાપાંતે 


ચંપા 
રાણી 


ચંપા 
રાજા 
સેનાર્પાતિ 
રાણી 


ચંપા 
રાજા 
ચંપા 
રાણી 
ચંપા 
રાજા 
સેનાપતિ 
ચંપા 


હું પશલો છું 55 


: શું તમે ય સેનાપતિ મહારાજની હામાં હા પુરાવો છો. 

: સેનાપતિ, કુંવરી કેમ બોલતી નથી ? 

: કેમ બોલતી નથી? 

: કેમ ખાતી નથી? 

: કેમ ખાતી નથી? 

: કેમ પીતી નથી ? 

: કેમ પીતી નથી? 

: ઉપાય સેનાપતિ ઉપાય. 

: (રાજાએ કપાળે ટેકવેલી આગળી તરફ દૃષ્ટિ કરી) આમ આંગળી કપાળે 


ટેકવવાથી રસ્તો કે ઉપાય નહીં સૂઝે મહારાજ. અરે કોઈ છે કે ચંપાને 
મોકલો. 


: ચંપાનું શું કામ છે અહીં રાણી ? 
: સાચી વાત છે, ચંપાનું શું કામ છે અહીં ? મહારાણીબા, હું ચપટીમાં બધો 


ભેદ ઉકેલી નાખીશ. (એમ કહી ચપટી વગાડી ગોળ ગોળ ફરે) 


* મહારાજ, કહું છું ચંપાને બોલાવો. 
: સેનાપતિ, કહું છું ચંપાને બોલાવો . તમે સ્વયમ્‌ જઈ બોલાવી લાવો. 
: હમણાં બોલાવી લાવ્યો મહારાજ. 


[સેનાપતિ થોડીક વારમાં જઈ પાછો આવે, સાથે ચંપા પણ હોય ] 


$ હુકમ મહારાણીબા, આપે મને યાદ કરી? 
: કોણ ચંપા, મારી દીકરી ? આવ, આવ ચંપા, તું તો હમણાં હમણાંની 


મારી પાસે આવતી જ નથી. 


: ના, ના મહારાણીબા એવું નથી પણ.... 

: રાજકુંવરી હમણાં હમણાંની બદલાયેલી કેમ લાગે છે ચંપા ? 

: જલદી બોલ, કુંવરીબા બદલાયેલાં કેમ લાગે છે ? 

૨ મહારાજ, મહારાજ તમારા આવા સવાલોથી ચંપા દીકરી ગભરાઈ જશે. 


હં ચંપા દીકરી, કમળકુંવરીને કંઈ થયું છે ? 


ર ના રે ના મહારાણી બા, ડુંવરીબા તો લીલાલહેર કરે છે. 

2 (ચમકી) લીલાલહેર ? કોની સાથે ? 

: એટલે કે મહારાજા, મજા કરે છે મજા. 

: પણ દીકરી, મને તારા ચહેરા પરથી કશોક ભેદ લાગે છે. 

: ના રે ભૈસાબ એવો કશો ભેદ છે જ નહીં મહારાણીબા. 

# સાચેસાચું બોલ નહીંતર તને ફાંસીની સજા કરવામાં આવશે. ચંપા.... 
: હા, સાચું બોલ, નહીંતર તને ફાંસીની સજા થશે. 

2 પણ મને કશી જ ખબર નથી મહારાજા. ... 


56 આઘુનિક ગુજરાતી એકાંકીઓ 


રાજા 
સેનાપતિ 
ચંપા 


રાણી 
રાજા 
સેનાપતિ 
ચંપા 
રાણી 
ચંપા 
રાજા 


રાણી 
ચંપા 


રાણી/રાજા 
ચંપા 
રાજા/રાણી/ 
સેનાપતિ 
ચંપા 


રાજા/રાણી/ 
સેનાર્પાત 
ચંપા 

રાણી 

રાજા 


રાણી 


રાજા 
સેનાપતિ 


: સેનાપતિ ફાંસી... 
: સૈનિકો... ફાંસી... 
: મહારાણીબા, મહારણીબા આપ અભયદાન આપો તો મારે એક વાત 


કહેવી છે, 


: હા, હા બેટા ! જા મારા તરફથી અભયદાન છે. 

: મારા તરફથી પણ.... 

: અભયદાન છે. 

$ હું સાચું કહું તો તમે મને કશું કરશો નહીં ને? 

: કહ્યું ને ચંપા, તું તો મારી દીકરી બરાબર છે. 

# છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી મહારાણીબા, ડુંવરીબાને મળવા રાત્રે... 

: શું કહ્યું! રાજકુંવરીને મળવા કોઈ આવે છે ? સેનાપતિ, સેનાપતિ, તમારું 


ગુપ્રચર ખાતું ઊંઘે છે. 


: પહેલાં બધી વાત સાંભળો, મહારાજ. 
ઃ મહારાજા! પરન્તુ આપનેએમાં ગુસ્સે થવાની કે દુઃખી થવાતી જરૃર નથી. 


આપને ખબર છે. કુંવરીબાને મળવા કોણ આવે છે ? 


(તા. 
: છેને, મહારાણીબા; છેને કુંવરીબાને મળવ! સાક્ષાત વિષ્ણુ ભગવાન આવે 
છે. 


: શું કહ્યું સાક્ષાત વિષ્ણુ ભગવાન? 


: હાસ્તો વળી ! અહીં શું પ્રભુનું રૂપ છે, શું પ્રભુની વાણી છે , શું પ્રભુનું તેજ 


છે, શું પ્રભુની છટા છે ! 


₹ (ચંપાને દંડવત્‌ પ્રણામ કરતા) ચંપા, ચંપા, તું અમારાથી મહાન છે. તું 


અમને જલદીથી પ્રભુનાં દર્શન કરાવ ચંપા, જલદીથી દર્શન કરાવ. 


ઃ (ત્રણેને ઊભાં કરી) મહારાજ રાત્રે ભગવાન પઘારશે, ત્યારે હું ડુંવરીબાને 


પૂછી જરૂ૨ આપને દર્શન કરવા લઈ જઈશ, હવે હું જાઉ મહારાણીબા. .., 


: હા, હા, દીકરા તું જા (ચંપા જાય છે) વાહ. મારા પ્રભુ, મારા નાથ આપે 


મારી પુત્રી પર કૃપા કરી મારી ઈકોતેર પેઢી તારી. 


: (ઉત્સાહમાં નાચતાં) સેનાપત્તિ, સેનાપતિ, નગરમાં ઢંઢેરો પીટાવી આ 


વાત જાહેર કરો. ઉત્સવ ઊજવવાની તૈયારી કરો. 


* શી ઉતાવળ છે મહારાજ, પહેલાં પ્રભુનાં દર્શન કરી પાવન થઈએ પછી 


ઉત્સવ, બોલો મહારાજ, પહેલાં દર્શન પછી ઉત્સવ , 


: સેનાપતિ, બોલો પહેલાં દર્શન પછી ઉત્સવ. 
: મહારાજા, પહેલાં દર્શન પછી ઉત્સવ. 


(ત્રણે જણાં ગોળ ગોળ ઉપર પ્રમાણે બોલે ને સ્ટેજ ૫ર. અંઘારું થાય.) 


ચંપા 
રાજકુમારી 
ચંપા 


રાજકુમારી 


ચપા 


રાજકુમારી 
ચંપા 
રાજકુમારી 
ચંપા 
રાજકુમારી 


ચંપા 


રાજકુમારી 
ચંપા 


રાજકુમારી 
ચંપા 


રાજકુમારી 
પશલો 
રાજકુમારી 
પશલો 


રાજકુમારી 


હું પશલો છું 57 


દૃશ્ય-૪ 

સ્થળ : રાજમહેલ 
પા ફૂલના ગજરા બનાવતી હોય, રાજકુમારી અહીંથી તહીં ફરતી 
હોય 


: ડુંવરીબા ઓ મારાં કુંવરીબા.... 

: શું છે અલી ચંપા ? 

: કેમ, આમ એકલાં એકલાં, કયા વિચારમાં અહીંથી તહીં ફર્યા કરો છો ? 
: શું કરું ચંપા, એકે એક પળ, મારું મન પ્રભુમાં જ ઘૃમ્યા કરે છે. 

: એવું જ હોય કુંવરીબા. ચાલો હું આપને તૈયાર કરી દઉ વળી પાછા પ્રભુને 


પધારવાત્તો સમય થશે. 
(ચંપા રાજકુમારીન॥ માથે વેણી બાંધે હાથે ગજરા બાંઘે ને બંને વાતો કરે) 


: ચંપા હમણાં હમણાંનો મારી અને પ્રભુની વચ્ચે એક મીઠો ઝઘડો ચાલી 


રહ્યો છે. 


: હાય હાય બા, પ્રભુ સાથે તે ઝઘડો કરાતો હશે ? તમે ચ ખરાં છો હોં. 
: પહેલાં તું મારી વાત સાંભળ તો ખરી, ચંપા | પ્રભુ કહે છે તું મારી ભક્તિ 


ના કર, પૂજા તા કર. તું મને તારો પ્રેમ આપ, સ્નેઠ આપ. 


: એમાં પ્રભુએ ખોટું શું કહ્યું કુવરીબા ? 
: અલી ચંપા, તું એટલો તો વિચાર કર, એ. પ્રભ, હું સામાન્ય માનવી 


પછી ? હું એમની ભક્તિ ના કરું તો શું કરું ? પ્રભુને વળી પ્રેમ થતો 
હશે ? એમની તો પૂજા થાય પૂજા. 


: આવી બધી વાતોમાં મને કશી ખબર ના પડે. જુઓ કુંવરીબા, પેલા યૂજાના 


થાળમાં બધો પૂજાપો છે. હવે હું જાઉં ? 


# ઉતાવળ છે તારે ? 
: અરે, આજ તો અમારાં કુવરીબાને જોઈને પ્રભુ એકદમ મોહિત થઈ 


જવાના. 


: જાને બહુ ચીડવ્યા વગર. 
: મેં તો જવાનું કહ્યું તું જ. હું જાઉ દું. 


(ચંપા જાય, રાજકુમારી પ્રભુના આસત્ત તરફ જોઈ “મેરે તો [ગિરિધર 
ગોપાલ' વાળું ગીત બબડતાં બબડતાં લીન બની જાય, ત્યાં 'હું આવી 
ગયો છું, સખી' એવો પશલાનો અવાજ સંભળાયો) 


: આવી ગયા, પ્રભુ? 

# હા સખી કહે, કોનું ધાન ઘરતાં હતાં ? 

# કોનું તે વળી આપનું, પ્રભુ ! આજ તો આપે ખૂબ વાર લગાડી. 

: હા સખી, આજે મારે જરા મોડું થયું છે. ચાલો, આપણે બહાર અગાસીમાં 


જઈને બેસીએ, સરસ. મજાની ચાંદની ખીલી છે. 


# ના પ્રભુ, પહેલાં હું આપની પૂજા કરવા માગું છું. બીજું બધું. 


58 આઘુનિક ગુજરાતી એકાંકીઓ 


પશલો 
રાજકુમારી 
પશલો 
રાજકુમારી 


પશલો 


રાજકુમારી 


રાજા-રાણી 
પશલો 


રાજા 


રાણી 
પશલો 


રાણી 
સેતાપતિ 


રાજા 


: સખી, પૂજા શું કામ ? મારી પૂજા કરનારનો ક્યાં તોટો છે આ જગતમાં? 


સખી, હું તમારી પૂજાનો ભૂખ્યો નથી, હું તમારા પ્રેમનો ભૂખ્યો છું. 


: આપની વાતસાચીપ્રભુ, પરન્તુ મારા પ્રભુની પૂજાકરવી એ મારી પવિત્ર 


ફરજ છે. 


: ચાલો સખી, પ્રેમની વાતો કરવામાં પવિત્ર ફરજ સમાયેલી છે. 
ડ ના પ્રભુ, પહેલા પૂજા. આજ તો હું ખૂબ આનંદમાં છું પ્રભુ, એટલે તે 


દિવસે જંગલના મંદિરમાં આપની મૂર્તિ આગળ જે મેં નૃત્ય કરેલું એ જ 
નૃત્ય હું આજે આપની સમક્ષ કરવા માગું છું. 


ઃ સખી, હું એમને એમ પણ તમારી ઉપર પ્રસન્ન છું પછી પૂજા, નૃત્ય શું 


કામ ? એના કરતાં ચાલો આપણે પ્રેમમાં ડૂબી, પૂજા, ભક્તિ બધું 
ભૂલી જઈએ. 


: ના પ્રભુ, આજે હું આપની વાત માનવાની જ નથી. અહીં બિરાજો 


પદ્માસન પ્રભુ, હાથમાં પદ્મ ઘારણ કરો. 

[ રાજકુમારી પશલાની પૂજા કરે, પછી “મેરે તો શિરેઘર ગોપાલ'વાળું 
ગીત ગાઈ નૃત્ય કરે નૃત્ય પૂરુ થવાના સમયે રાજારાણીનો પ્રવેશ થાય - 
ચંપા સાથે ] 


: ક્યાં છો પ્રભુ ? ક્યાં છો દીનાનાથ , નિભુવનતા ધણી. 


[બંને જણાં પગમાં લાંબાં થઈ જાય. ] 


: (એમને ઉઠાડવાનો પ્રયત્ન કરતાં) ઊઠો મહારાજ, આ આપને નથી 


શોભતું, 


: આપે મને મહારાજા કીધો ? ના, ના દીનાનાથ, છું મહારાજા પ્રજાનો છું, 


આપનો કેવળ દાસ છું દાસ. 


: અને હું મારા પ્રભુની જનમ જનમની દાસી. 
: ના, ના, રાણીબા. હું તો આપના પુત્ર સમાન છું. આપ મને ખોટું ગૌરવ 


ના આપો. 


: ખોટું ખોટું ગૌરવ અમને આપી ગગને તા ચઢાવો પ્રભુ. અમે તો 


તણખલાને તૂલ્ય છીએ. 


: (શ્લોક ગાતા) શાન્તાકારમ્‌ ભુજગ શયનમ્‌... 


[ એમ કહી આખો શ્લોક પૂરો કરે, પશલો અકળવકળ આંખોથી જોયા 
કરે, એના ચહેરા પર નરી વેદના હોય ત્યાં. ] 


: સેનાપતિ ધૂન, રાણી ધૂન (કહી ધૂન ગાય) . 


શ્રીમત નારાયણ, નારાયણ, નારાયણ 
પ્રભુ નારાયણ, પ્રભુ નારાયણ . 
[બધાં ઘૂન ગાતાં હોય . પશલો અકળાતો હોય ત્યાં દૃશ્ય પૂરુ થાય. ] 
દૃશ્ય-5 
સ્થળ : જંગલ 
[ જંગલમાં ભગલો બેઠો બેઠો પોતાનું કામ કરતો હોય છે. ] 


ભગલો 


પશલો 
ભગલો 


પશલો 
ભગલો 
પશલો 


ભગલો 
પશલો 
ભગલો 


યશલો 
ભગલો 


પશલો 
ભગલો 
પશલો 
ભગલો 
પશલો 
ભગલો 


પશલો 


હું પશલો છું 59 


# કેટલા બઘા દિવસ ગયા ? પશો મળ્યો નથી. શું કરતો હશે ? મારો 


બેટો એ ફાવી ગયો અને મારા નસીબમાં તો આ લાકડાં છોલવાનું 
રહ્યું ! ખેર, મિત્ર સુખી થયો એટલે ઘણું. પણ એણે મને મળવાનું મન 
નહીં થતું હોય ? કે પછી ક્યાંક પક્ડાઈ તો નહીં ગયો હોય ? શી ખબર 
પડે ? સાવ મૂરખ જ કહેવાય ને ! 

[થોડી વાર કામમાં ચિ:્ત લગાડે એટલામાં પશલો. આવે. ] 


: ભગા, ભગા શું કરે છે દોસ્ત ? 
: કોણ પશો? આવ, આવ પશા, તું કેટલો બધો યાદ આવતો હતો એ ખબર 
છે? 


: અરે, ત્યાં મહેલમાં મને પણ તું પળેપળ યાદ આવતો હતો. 
: ભઈ, તને મહેલ મળ્યો પછી મિત્રને શેનો યાદ કરવાનો હતો ? 
# ના, ના, ભગા એવું બોલીશ તહીં, મને આ મહેલ પણ તારા લીધે જ 


મળ્યો છેને ! 


: ઠીક છે, ઠીક છે, પહેલાં એ તો કહે, તું મજામાં તો ખરો ને ? 
ડ હોય, મજામાં છું. 
: અરે, તું તો નસીબદાર કહેવાય પશા. રાજકુંવરી જેવી રાજકુંવરી મળી, 


પછી તારે બીજું શું જોઈએ ? 


: ખૂબ નસીબદાર છું ભગા. એટલો બધો નસીબદાર કે... 
: કેમ આમ કરડાકીમાં બોલે છે પશા ? તારે કંઈ દુઃખ છે કે પછી કુંવરીને 


બધી ખબર પડી ગઈ છે ? 


: ખબર પડી ગઈ હોત કે હું માણસ છું ને આ તો મારો વેશ છે તો તો સારું 


જ થાતને ભગા ! 


: તું આજે અવળું કેમ બોલે છે પશા ? મતે લાગે છે કે તારે જરૂર કંઈક દુ:ખ 


છે. મને નહીં કહે ભૂંડા ? 


: ભગા, રાજકુંવરી મળશે એ મોહમાં, હું ભગવાન તો બન્યો, પણ 


રાજકુંવરી તો મને હજી ભગવાન માનીને જ બધી રીતે વર્તે છે. 


: મને કંઈ સમજાયું નહીં પશા. 
: ભગા, ભગા, રાજડુંવરી મને ભગવાન માની મારી પૂજા કરે છે, મારી 


ભક્તિ કરે છે . હું જીવતો જાગતો માણસ એના માટે આ મંદિર-ી મૂર્તિ છું 
મૂર્તિ. 


: પણ એમાં તને વાંઘો શું છે પશા ? ભલા ત્યારે મમ્મ્‌ મમ્મૂથી કામ છે કે 


ટપૂટપ્‌થી... 


: મારે રાજડુંવરીનો પ્રેમ જોઈએ છે ભગા પ્રેમ. એની ભક્તિ નહીં. ભગા, 


ભગા હવે તો રાજા, રાણી, સેનાપતિ અરે આખું નગર મને ભગવાન 
માનતું થઈ ગયું છે. આ બધાને કઈ રીતે સમજાવું કે ભગવાન નહીં માણસ 
છું માણસ. 


60 આધુનિક ગુજરાતી એકાંકીઓ 


ભગલો 
પશલો 
ભગલો 


પશલો 
ભગલો 


પશલો 
ભગલો 


પશલો 
ભગલો 


પશલો 


ભગલો 


રાજા 
રાજકુમારી 
રાજા 


રાજકુમારી 


રાજા 
રાજકુમારી 


: હેં આખું નગર તને ભગવાન માને છે ? 
& એટલું જ નહીં ભગા, સાંજ-સવાર મારી આરતી થાય છે, મારી ઘૂન થાય 


છે. અને મારે પૂતળાની જેમ બેસી રહેવું પડે છે - આમ. 
[પશલો પજ્માસન વાળી ઊભો રહે. આ જોઈ ભગલો ચમકે] 


& એ. જ મૂર્તિ એ જ મૂર્તિ , મેં કાલે સપનામાં જોઈ હતી એ. જ મૂર્તિ, મારા 


પ્રભુ પુરુષોત્તમની તું... તું... તમે પ્રભુ. 


: ભગા, ભગા કઈ મૂર્તિ ? શું કહે છે તું? 
# પ્રભુ તમે મને અંધારામાં રાખ્યો ? મને માયામાં ડૂબેલો રાખ્યો ? મને 


છેતર્યો ? 


# ભગા તું કોને કહે છે આ બઘું ? હું પશલો છું, તારો દોસ્ત. 
: પ્રભુ ! પ્રભુ ! અત્યાર સુધી મારાથી દગો કર્યો ? મારો વાંકગુનો હોય તો 


માફ કરશો મારા પુરુષોત્તમ. 


: ભગા, હું પુરુષોત્તમ નહીં તારો. દોસ્ત પશો છું પશો. 
: ના, પ્રભુ હવે હું છેતરાવાનો નથી. તમે તો દેવાધિદેવ ભગવાન વિષ્ણુ 
છો. 


# ભગા, ભગા, તું ? તું ય આવું માનીશ ? ના, ના ભગા હું તારો દોસ્ત 


પશો છું. મારે ભગવાન નથી થવું ભગા, મારે પશલો જ રહેવું છે. હું પશો 
પશો પશો છું. 


[એમ કહી પશલો રડી પડે. ઘીમે ઘીમે શેષશાયી વિષ્ણુની જેમ થઈ જાય 
એ જોઈ] 


: એજ પ્રભુ ! તમે જ સાચા પ્રભુ છો મારા નાથ ! 


| દૃશ્ય પૂરું થાય | 
દૃશ્ય-6 
સ્થળ : રાજમહેલ 
[પશલો બેસે છે એ આસન ખાલી છે. રાજા, રાણી, સેનાપતિ, દાસી, 
રાજકુમારી બધાં બેઠાં બેઠાં ઘૂન “શ્રીમન નારાયણની ગાતાં હોય છે. ] 


: કમળકુંવરી , બેટા જો તો ખરી પ્રભુ પધાર્યા કે નહીં ? 
: હા પિતાજી, ત્યાં સુધી આપ ધૂન કરો. 
: હો, હા, ધૂન બોલો ધૂન - શ્રીમન નારાયણ નારાયણ નારાયણ. 


[ ધૂન ચાલે એટલામાં પશલો આવે, આ બધું જોઈ પાછો વળવા જાય, 
રાજકુમારી હાથ પકડી પાછા લાવે. ] 


: પિતાજી, પિતાજી પ્રભુ પધાર્યા, 


[ રાજા ઊભા થઈ ફૂલ લઈ પ્રભુને વઘાવે, સેનાપતિ પંખો નાખે, રાણી 
એમત્તે આસન સુઘી દોરી જાય.. ] 


: બેટા કમળકુંવરી, આરતીની તૈયારી કરો, 
$ પિતાજી આરતી તૈયાર છે પ્રગટાવું એટલી વાર. 


બધાં 


હું પશલો છું 61 


[ રાજકુંવરી આરતી પ્રગટાવવાનો અભિનય કરે, પશલો પોતાની જગ્યા 
પર ઊંચો-નીચો થયા કરે, રાજા, “બોલો બધા પ્રભુ પુરુષોત્તમની જય' 
એની સાથે જયઘોષ થાય અને પછી આરતી શરૂ થાય. ] 


: જય કમળા સ્વામી, પ્રભુ જય કમળા સ્વામી 


સત્યનારાયણ સ્વામી (૦) ત્રિભુવન બહુ નામી... જય કમળા સ્વામી 
ભિન્ન ભિન્ન રૂપ ધરેલ ભક્તોના ભય હરવા 

પ્રતાપ પ્રસર્યો પ્રભુ તવ (2) જગનું જય કરવા. .. જય કમળા સ્વામી 

[ આરતી શરૂ થતાં પશાનો દોસ્ત ભગો આવે છે અને આરતી ગાવામાં 
એ જોડાઈ જાય છે. પશલો જોશ જોશથી બૂમો પાડે છે “હું પશલો છું' “હું 
માણસ છું' હું પશલો છું, “હું ભગવાન નથી' પરંતુ એની બૂમો કોઈ 
સાંભળતું નથી. બધાં આરતી ગાવામાં લીન છે અને પડદો ધીમે ધીમે પડે 
છે.] 


6 


દીવાલ 
સુભાષ શાહ 


પાત્રો : પુરુષ : 35 વર્ષ. * સ્ત્રી : 30 વર્ષ, યુવાનઃ વૃદ્ધઃ પરિચિત : ઉમર અનુકૂળતા પ્રમાણે. 


અવાજ 


મંચ પર ડાબેથી જમણે જતી, મુશ્કેલીથી ચઢી પેલી બાજુ જઈ શકાય 
એટલીટ ઊંચી દીવાલ, આગળ રસ્તો. દીવાલને અડીને જમણી બાજુએક 
બાંકડો. પડદો ખૂલે ત્યારે આછા પ્રકાશમાં દીવાલની પાછળથી એક સ્ત્રીની 
ચીસો સંભળાય છે. 


: અરે કોઈ સાંભળો છો કે નહીં ? ... રસ્તા પરથી કોઈ પસાર થાય છે કે 


ભગવાન, ચીસો પાડી પાડીને થાકી. .. કોક તો જવાબ આપો... કોક તો 
મને બચાવો... .કોક તો મને પેલી બાજુ લઈ જવા આવો... 
[દરમ્યાનએક યુવાન વ્યક્તિડાબી બાજુથી પ્રવેશે છે. દીવાલની નજીકથી 
પોતાની ધૂનમાં મસ્ત ચાલે છે. બૂમોથી અચાનક ચમકે છે. બચાવવાનો 
વિચાર કરે. છે પણ બે એક વખત ખૂબ જ ઊંચી દીવાલને જોઈ વિચાર 
પડતો. મૂકી જમણી બાજુ પસાર થઈ જાય છે. ] 

હવે શું થશે ?... મારો ઘણીય મૂઓ કેવો છે ?... ચીસો પાડી પાડીને 
થાકી ગઈ.. . બીજે બધે ભટકતો હશે. .. શોધતો જ હશે... પણ અહીં 
નહીં આવે... (મોટેથી) અરે કોઈ છે કે ?... લોકોય ખરા છે... 
રસ્તો છે છતાં આવતા તથી... અરે આ રસ્તા શું કામ બનાવ્યા છે ? 
અમથા ?... અલા કોક તો રસ્તા પરથી મરવા નીકળો... કોક તો 


[ દરમ્યાન એક વૃદ્ધનો જમણી બાજુથી પ્રવેશ ચીસો સાંભળી અટકે 
છે. થોડીક ક્ષણો બાંકડા પર બેસી હસે છે. ઊઠીને ચાલવા માંડે છે. ] 
ગામને છેવાડે તે કંઈ દીવાલ બંઘાતી હશે !.,.. અને તેય રસ્તાની 
અડોઅડ. .. દીવાલ બાંધવાની જરૂરજ શી?... સરકારમાંય મૂઆ મૂર્ખ 
જ ભેગા થયા લાગે છે.... 

(સ્વગત્‌) અરે પણ મારું શું થશે ?... હે ભગવાન, શું રસ્તાની પેલી 
બાજુથી કોઈ જ પસાર નહીં થતું હોય .... કોઈને મારો અવાજ નહીં 


પુરુષ 


અવાજ 
પુરુષ 
અવાજ 


પુરુષ 
અવાજ 
પુરુષ 


અવાજ 


પુરુષ 
અવાજ 


પુરુષ 


અવાજ 


પુરુષ 


દીવાલ 63 


સંભળાતો હોય ? કોઈ... કોઈ જવાબ સરખો પણ આપતું નથી ? 
બધા અચાનક બહેરા તો નહીં થઈ ગયા હોય ને ?. .. કે મારો અવાજ 
ઘીમો નીકળતો. હશે 1... દીવાલને કારણે અવાજ રોકાઈ તો નહીં 
જતો હોયને ?... (ખૂબ મોટેથી) અરે, કોઈ સાંભળો છો કે ?.. હું 
અહીં મરવા પડી છું.... દીવાલની આ બાજુથી બોલું છું. ... કોણ 
છો. તમે... છો ખરા ને ? બોલો... જવાબ આપો.... (ખૂબ મોટી 
ચીસ પાડી) કોક તો બોલો. જવાબ આપો... (રડે છે) 

[ દરમ્યાન એક 40 વર્ષનો પુરુષ હાંફતો હાંકતો ડાબી બાજુથી પ્રવેશે છે. 
છેક જમણા છેડા સુધી પહોંચી જાય છે અને સ્ત્રીની ચીસોથી ચમકી અટકી 
જાય છે. પાછો આવી દીવાલ પાસે ઊભો રહે છે . ચીસો ધ્યાનથી સાંભળે 
છે. ચહેરા પર આનંદ. ] 


: (અવાજને અટકાવવાને પ્રયત્ન કરતાં) અરે સાંભળ સાંભળે છે કે? તું 


અહીં છે ? ક્યાંથી બોલે છે? 
(સ્ત્રીજવાબ નથી આપતી. સ્ડવાનું અને બોલવાનું ચાલુ છે) હવે રડવાનું 
બંધ કર અને પૂછું છું એનો જવાબ આપ. 


: (રડતાં રડતાં) શું જવાબ આપું, ચીસો પાડી પાડીને અડધી થઈ ગઈ, ક્યાં 


ગયા હતા? 


: તને શોધવામાં જ આખો દિવસ ગાળ્યો. મને ક્યાંથી ખબર પડે કે તું અહીં 


હોઈશ. 


: જાણવું હોય એને તો બધી ખબર પડે, બીજે બધે ભટક્યા પણ અહીંજ ના 


આવ્યા. 


: પણ ત્યાં તું ગઈ કેવી રીતે ? શું કામ ગઈ? 
: અત્યારે સવાલો પૂછવાનો સમય છે ? મને બહાર કાઢો. 
: બરોબર છે. પણ તું એ બાજુ ગઈ કેવી રીતે ? ક્યાંથી ચઢીને ગઈ ? અહીં 


તો આજુબાજુ એવું કશું જ દેખાતું નથી જેના પર ચઢીને એ બાજુ જઈ 
શકાય. 


: મને જ ખબર નથી કે હું અહીં કેવી રીતે આવી. આંખ ખૂલી અને જોયું તો 


હું અહીં હતી. 


: (ચીઢાઈને) જવા માટે બીજી કોઈ જગા ના મળી તે ત્યાં ગઈ ? મુરખ. 
: (અડધું રડતાં) તમે તો ખરા છો. કહેવાનું ને ન કહેવાનું બધું જ કહો છો. 


બઘું જ પૂછયા કરો છો. 


: (સમજાવતાં) સારું જોસાંભળ , તું એ બાજુ કેવી રીતે ગઈ એ મને વીગત 


વાર કહે એટલે હું પણ એ રીતે ત્યાં આવી શકુ અને તને બહાર કાઢી શર્કું. 


: ફરીપાછી એજ વાત, હુંતો અહીં જખ મારવા આવી જ છું. અહીં આવવા 


જેવું છે તે પાછા તમેય અહીં આવો. આવોને ! સંસાર અહીં જ માંડીએ. 
હું અહીંથી ત્યાં આવવા ચીસાચીસ કરુ છું અતે તમારે અહીં આવવું છે. 


ઃ તો પછી છું તને અહીં લાવી શી રીતે ? 


64 આઘુનિક ગુજરાતી એકાંકીઓ 


અવાજ 


પુરુષ 
અવાજ 


પુરુષ 


અવાજ 


પુરુષ 
પરિચિત 
પુરુષ 


પરિચિત 
પુરુષ 


અવાજ 
પરિચિત 
પુરુષ 
પરિચિત 
અવાજ 
પરિચિત 
પુરુષ 
અવાજ 
પરિચિત 
પુરુષ 


પરિચિત 


: એ મને શું પૂછો છો. જિંદગીમાં આજ સુઘી મને પૂછીને કશું કર્ય છે તે 


આમાં પણ પાછા મને જ પૂછો છો. 


: ઓ હો, તું તો મૂરખ જેવી વાત કરે છે. કહેતી હો તો. ...' 
: હા, હવે હું મૂરખ લાગીશ, કેમકે તમે ત્યાં છો અને હું અહીં છું. તમે પુરુષ 


છો અને હું બેરી છું; એટલે હું મૂરખ જ લાગવાની. 


: મર ત્યારે. તું મરવાને જ લાયક છે. આડીઅવળી વાત કરવી હોય તો હું 


તો આ ચાલ્યો. એક તો કામધંધો છોડી સવારનો તને શોધવા ભટક્યા 
કરું છું. થાકીને લોથ થઈ ગયો, હોટલમાં ખાધું ના ખાધું કરી ફરી પાછુ 
ટાંટિયા તોડવાનું શરૂ કર્યું. અને અહીં તારી આ મોકાણ, સ્ત્રીની જાત જ 
નકામી. 


: હા, હા, દો ગાળો. હોટલમાં લહેરથી ખાધું , લટાર મારતા નીકળ્યા અને 


અચાનક અહીં આવી પહોંચ્યા એમાં તો જાણે મોટો વાથ માર્યો. ભટક્યા 
અને શોધ કરી તે મારા પર ઉપકાર કર્યો એમ ? મતે અહીંથી બહાર 
આવવા દો પછી એક ક્ષણ પણ હું તમારી સાથે નથી રહેવાની. 

[ દરમ્યાન એક પુરુષ ધીમી ચાલે ડાબી બાજુથી પ્રવેશે છે. જે આ પુરુષનો 
અલ્પ પરિચિત છે. પુરુષની. એ પરિચિત પર નજર પડતાં એ સભાન થઈ 
જાય છે. અહીં વાતચિત દરમ્યાન એને ટાળવાનો પ્રયત્ન કરે છે. ] 


: (પરિચિતને) કેમ છો ? હા. મઝામાં. 
: કેમ આમ સ્હેજ અસ્વસ્થ દેખાવ છો ? 
: એ તો કંઈ નહીં, કંઈ નહીં. અમસ્તુ. 


[ પાછળથી સ્ત્રીનો અવાજ ચાલુ છે પણ ધીમો ] 


: પણ આ અવાજ ક્યાંથી આવે છે ? 
: આ અવાજ ને ? હા, હું પણ એ જ વિચારતો હતો આ અવાજ આવે છે 


ક્યાંથી ? 


: અરે સાંભળો છો ? ક્યાં મરી ગયા? 

: (પુરુષને) તમને કહે છે ? 

: શું? 

: મરવાનું. 

* તમે તે ધણી છો કે કોણ છો ? 

: તમારી પત્ની છે ? 

: પત્ની ? હા, પત્નીનો અવાજ. કોની પત્ની છે ? 

: મને જવાબ કેમ તથી આપતા ? ક્યાં ગયા? 

* તમે એની સાથે જ વાત કરતા હતા ને? 

* હા, પણ એ તો અમસ્તો જ, એ મારી કશું જ નથી. આ તો હું પણ તમારી 


જેમ જ કુતૂહલથી જોતો હતો. 


: વાતો નહોતા કરતા ? 


પુરુષ 
પરિચિત 
પુરુષ 


પરિચિત 
પુરુષ 


અવાજ 


પુરુષ 
અવાજ 
પુરુષ 
અવાજ 
પુરુષ 


અવાજ 


દીવાલ 65 


: હા, જરા પૂછતો હતો. શું છે, કોણ છે, વગેરે. બસ જશો ? 
: લો સિગારેટ પીશો ? 
: ના... હા, લાવો. 


(બન્ને સિગારેટ સળગાવે છે.) 


₹: આવો અહીં બાકડા પ૨ બેસીએ. 
: ના, ના, મારે જવું છે. કામ પર (ટાળવાનો પ્રયત્ન કરે છે, અને પોતે જ 


જવાનું શરૂ કરે છે.) લો આવજો ત્યારે. ... બસ આવજો. 

(બંન્ને સામસામેની દિશામાં જાય છે. પરિચિત અદૃશ્ય થાય કે તરત 
લિજ્જતથી સિગારેટ દમ ખેંચતો પુરુષ પાછો આવે છે. એ સ્ત્રીની સાથેની 
વાતચિત જાણે ભૂલી જ ગયો છે. ચીસો ચાલુ છે પણ ખૂબ જ ધીમી અને 
દૂરથી આવતી. પુરુષનું એ તરફ ધ્યાન જ નથી. એ ત્તિરાંતે આવી બાંકડા 
પર બેસી બેએક કશ ખેંચે છે. ત્યાં જ દીવાલની પેલી બાજુથી કાદવના 
લોચ। અથવા ઘૂળ અને કાગળના ટુકડા જેવું આ બાજુ પુરુષ પ૨ પડે છે. 
અને સ્ત્રીની ચીસો એકદમ વધી ગયેલી નજીકથી સંભળાય છે. 


: ક્યાં મરી ગયા હતા ? કોની સાથે વાતો કરતા હતા ? ચીસો. પાડી પાડીને 


મારું તો. ગળું ફાટી ગયું, અને તમે ત્યાં નિરાંતે બેઠા છો. (પુરુષ બાઘા 
જેવો બની એકદમ ઊભો થઈ જાય છે.) એમ બાઘાની જેમ ઊભા શું રહ્યા 
છો ? (વિરામ. પુરુષ જમણી તરફ ચાલવા માંડે છે. થોડુંક ચાલે છે ત્યાં 
જ) અરે એમ ક્યાં ચાલ્યા ? (પુરુષ તરત અટકી જાય છે . વિરામ. સિગારેટ 
પીએ છે) એમ ધુમાડા ક્યાં સુધી કાઢ્યા કરશો ? (વિરામ. પુરુષ સિગારેટ 
નીચે નાખી પગતળે કચરી નાખે છે અને સ્થિર ઊભો રહે છે.) આમ પાછા 
આવો (પુરુષ પાછો ફરી ચાલે છે. દીવાલની વચ્ચે આવે છે. ત્યાં જ) 
બસ. (પુરુષ અંદર જાય છે. વિરામ. ચીસો બંધ, અચાનક અરે, આમ 
મૂંગા કેમ થઈ ગયા ? કંઈક બોલો તો ખરા |! 

[ પુરુષ હવે ખરેખર ભાનમાં આવે છે. ઉપરની બઘી જ ક્રિયાઓ પુરુષ 
હીપ્નોટાઈઝડ થઈ ગયો હોય તે રીતે કરે છે. ] 


! હેં હા, તે હું ક્યાં મૂંગો છું. પણ તું બોલવા જ ક્યાં દે છે. (વિરામ) તારે 


બહાર આવવું છે કે તહીં ? 


: ના આવ્યો. હોત, તો આમ ચીસો પાડી મરી ગઈ હોત? 
: સારું જો સાંભળ. હું ઘરે જઈ એક મોટું સ્ટૂલ અથવા ટેબલ કે નનિસરણી 


જેવું કંઈક લઈ આવું છું. એ સિવાય તો ત્યાં આવી જ નહીં શકાય. અને 
પછી તને ઝડપથી બહાર લાવું. 


: પણ ત્યાં સુધી હું અહીં કરું શું ? 
: (જતાં જતાં) મૂંગી બેસી રહે. આટલી વાર સુઘી ત્યાં રહી તો થોડી વાર 


વધારે. 


: હા, તમારે ક્યાં વેઠવું છે ? તમારે તો ઠીક છે તે બોલ્યા કે થોડી વાર વઘારે. 


પણ અહીં કેવું છે એ તમને ખબર છે ? એક ઘડી પણ રહેવાય એવું નથી. 
મ 


66 આધુનિક ગુજરાતી એકાંકીઓ 


પુરુષ 


અવાજ 


પુરુષ 


અવાજ 


પુરુષ 


અવાજ 


પુરુષ 


અવાજ 


મારું મન જાણે છે કે હું ક્યાં છું. 


: (પાછો આવી) અરે હા, એ તો તને હું પૂછવાનું જ ભૂલી ગયો કે ત્યાં 


શું છે ? (સહેજ હસીને) કહે તો ખરી, ખરેખર એ બાજુ શું છે ? અને 
તને સાચું કહું ? હું જ્યારે ખૂબ નાનો હતો ને ત્યારથી મારા મનમાં 
એક આશ્ચર્ય તો હતું જ. જ્યારે જ્યારે હું આ દીવાલ પાસેથી પસાર 
થયો છું, ।નિશાળે જતાં કે નોકરીએ જતાં, ખેતરે જતાં કે ઘરે જતાં 
ત્યારે અચૂક મનમાં થાય કે આ દીવાલ કોણે બાંધી હશે ? શું કામ 
બાંધી હશે ? શું હશે એની પાછળ ? ઘરમાં હું ઘણીવાર પૂછતો બધા 
જ જુદી જુદી વાતો કરતા, કોક કહે ત્યાં ભૂત રહે છે . કોક કહે અરે, 
ત્યાં તો જીનની મહે[ફેલ જામે છે . અડધી રાતે ત્યાંથી જુદા જુદા અવાજો 
આવે છે. કોક વળી એમ કહેતું કે એ બાજુ તો સ્વર્ગ છે. એ રાજાએ 
રચેલું સ્વર્ગ. અને માણસ મરણની ખૂબ નજીક હોય ત્યારે એને આ 
દીવાલની આરપાર જવાનો રસ્તો દેખાય છે. આજે મારા ચાલીસ 
વર્ષના આશ્ચર્યનો અંત આવશે. કહે એ બાજુ શું છે ? 


: હા, હવે મને બહાર કાઢવાતે બદલે તમત્તે. મોટી મોટી વાતો સૂઝશે. 


કલ્પનાના ઘોડા દોડાવશો. અને હું અહીં સડ્યા કરીશ. 


: (હસીને લાડથી) કહું છું, ખરેખર એ બાજુની વાત માંડ. હું આ બાંકડા 


પર બેસી સાંભળું છું મજા આવશે. 
(બાંકડા પર બેસે છે.) 


: તમે આમ ના કરો. મને તડપાવો નહીં. હું બઠાર આવી તમને બઘું જ 


કહીશ. પહેલાં મને એ બાજુ લાવવાની વ્યવસ્થા કરો. 


: ખરી છે તું... બહાર આવ્યા પછી તું બધું જ ભૂલી જઈશ. મને ખાતરી 


છે. અને પ્રયત્ન કરીશ તો પણ પૂરુપૂરુ સાચું તો નહીં જ કહી શકે. એટલે 
અત્યારે જ જે દેખાય છે તે બોલ્યા કર. 


! હે ભગવાન, હવે મારું શું થશે ? તમે સમજતા કેમ નથી ? અહીં હવે 


મારાથી એક ક્ષણ પણ રહેવાય તેમ નથી. (આજીજી) હું તમારે પગે પડું 
છું. મને ગમે તે રીતે અહીંથી બહાર કાઢો. હું તમને બધું જ કહીશ. મતે 
બધું જ યાદ રહેશે. મહેરબાની કરી તમે નિસરણી લઈ આવો. 


: નિસરણીની કોઈ જરૂર નથી. તું ત્યાંતું વર્ણન કરવા માંડ અને અચાત્તક 


તને બહાર આવવાનો રસ્તો મળી જશે. આંખ બંધ કરી બોલવા માંડ, 
જેવી રીતે આંખ ખોલતાં તું ત્યાં હતી એવી જ રીતે આંખ ખોલતાં તું અહીં 
હોઈશ. બઘું જ ભુલાઈ ગયેલું યાદ આવશે. અને તું અહીં ફરી પાછી મારી 
પાસે દીવાલની આ બાજુ આવી જઈશ. અથવા કદાચ દીવાલ જ નહીં 
હોય. શરૂ કર વહાલી. ભગવાને જ મને રોક્યો. જો નિસરણી દ્વારા ત્યાં 
આવવાનો પ્રચત્ન કર્યો હોત તો કોણ જાણે શું ય થાત. મને હવે બધું જ 
સમજાય છે. બધી જ ખબરપડતી જાય છે. દીવાલની આ બાજુ આવવાનો 
રસ્તો છે જ નહીં. નિસરણીથી ક્યારેય આ બાજુ આવી ના શકાય, 


: તો શું મારાથી ત્યાં નહીં જ અવાય ? તમે કશું જ નહીં કરો ? હું અહીં જ 


પુરુષ 


અવાજ 
પુરુષ 


અવાજ 


પુરુષ 


પુરૂષ 


પુરુષ 


પુરુષ 


પુરૂષ 


દીવાલ 67 


તડપ્યા કરીશ ? (રડે છે) જોઈ લીધો તમારો પ્રેમ. હવે મને બઘી ખબર 
પડી ગઈ. બહુ ડંફાસ મારતા હતા તે.. . (વગેરે) 


: રડ નહીં. શાંત થા.... તને બહાર આવવાનો જ હું રસ્તો બતાવું છું. 


દીવાલની વાત કર. દીવાલની એ બાજુની વાત કર, દીવાલને સમજવાની 
વાત કર. માંડીને વાત કર અને તું આ બાજુ સરકી આવીશ. 


: (સ્હેજ કબૂલ થતાં) ખરેખર ? પણ પછી તમે.... 
: શરૂ કર. હવે શું કામ સમય બગાડે છે ? એમાં કંઈ સાર નથી. એ તારે 


માટે પણ યોગ્ય નથી, (મોટો વિરામ. દરમ્યાન પુરુષ [સિગારેટ સળગાવી 
બાંકડા પર બેસી એકધ્યાને પીઘા કરે છે.) 


: (સ્પષ્ટ અને એકધારો) દીવાલની આ બાજુ કંઈ નથી. દીવાલ પણ નથી. 


મને બધું જ સ્પષ્ટ દેખાય છે. દીવાલ , તમે, પ્રેક્ષકો, પ્રકાશ, અંધકાર બધું 
જ. હા, અહીં માત્ર એક વેરાન રણ છે. ચારે બાજુ રેતી જ રેતી છે. મારી 
ચીસોથી ઘસાઈ ગયેલા ખડકો રેતી થઈ પેલા સમુદ્રમાં વડી જાય છે. મારો 
અવાજ તમારા સુધી પહોંચતો નથી. તમારી ચીસો દીવાલની આ બાજુ 
ક્યારેય આવી નથી. મારી ચીસો દીવાલની પેલી બાજુ ક્યારેય ગઈ નથી. 
અતે છતાંય આપણે.... હું બધું ભૂલતી જાઉ છું. હું કોણ છું. અહીં શા 
માટે આવી છું. તમે કોણ છો. તમે મારા પતિ છો. આપણા લગ્ન વખતે 
પણ આ દીવાલ હતી. મેં ક્યારેય તમારો હાથ પકડ્યો નથી. મેં ક્યારેય 
તમને ચુંબન કર્યું નથી. છતાંય આપણે. હંમેશા સાથે જ જીવ્યા. હું તમને 
અને તમે મને શોધતા રહ્યા. (પુરુષ સ્તબ્ધ થઈ સાંભળ્યા કરે છે.) અને 
કદાચ અંત સુધી આપણે એકબીજાને શોધતા રહીશું. 

[છેલ્લા વાક્યો બોલાય એ દરમ્યાન સ્ત્રી દીવાલમાંથી બહાર સરકી આવે 
છે. સ્થિર ચાલે ચાલતી પુરુષની પાસે આવી અટકે છે. ] 


: (હર્ષથી) આવી ગઈ ? કેવી રીતે આવી ? 

: (ઝબકીને) હેં, હા, આવી ગઈ. ક્યાં આવી ? તમે.... 

: મશ્કરી કરે છે ? તારા પતિને નથી ઓળખતી ? 

$ હા, પતિ નહીં ? દીવાલની પેલી બાજુથી તમે જ બૂમો પાડતા હતા ને |! 


તમે ત્યાં શા માટે ગયેલા ? 


: (હસીને) પહોંચ્યા પછી ખબર જ નથી પડતી કે અહીં આપણે શું કામ 


આવ્યા. તારે પણ એવું જ થયેલું ને ? 


: ખરા છો તમે. હું ક્યાં દીવાલની પેલી બાજુ ગઈ છું. હું તો હંમેશા આ 


બાજુ હતી. 


$ તો. કદાચ દીવાલ ખસી હશે. 

: દીવાલ તે વળી ખસતી હશે ? 

: સારુ ચાલ હવે ઘરે જઈએ. ખૂબ મોડું થયું છે. 

: ઘરે જઈને શું કરીશું ? મને તો ખૂબ જ થાક લાગ્યો. છે. 


68 આધુનિક ગુજરાતી એકાંકીઓ 


પુરુષ 
સ્ત્રી 
પુરુષ 
સ્ત્રી 
પુસ્ષ 
સ્ત્રી 
પુરુષ 
સ્ત્રી 
પુરુષ 
સ્ત્રી 
પુરુષ 
સ્ત્રી 


. પુરુષ 


સ્ત્રી 
પુરુષ 
સ્ત્રી 


પુરુષ 


પુરુષ 


પુરુષ 


પુરુષ 


: તો એમ કર તું આ બાંકડા પર બેસ. 

: અને તમે? 

? છું તારા માટે નાસ્તો લેતો આવું. 

$ તે તમે મને નાસ્તો શા માટે ખવરાવો છો ? 

: (હસીને) મને પેલા રાજાની વાત સાચી લાગે છે. 

: કઈ તાત? 

: મરણ નજીક હોય ત્યારે દીવાલની પેલી પાર જવાનો રસ્તો દેખાય છે. 
# પણ એનું અત્યારે શું છે ? 

: આપણે એવો નાસ્તો કરીએ કે.... 

: કે મરણની નજીક પહોંચી જઈએ એમ? 

* છા. 

ઃ તમે મૂરખ છો. છેહ્લી ક્ષણ સુધી કોઈને ખબર પડે છે કે હવે મોત આવ્યું ? 
: તો પછી પેલા રાજાની તાત ખોટી ? 

: એ તમે રાજાને પૂછી આવો. 

: પણ પહેલાં નાસ્તો તો કરીએ. 

: સારું ચાલો. 


[બશ્ને અસ્પષ્ટવાતો કરતા અદૃશ્ય થાય છે. અંધકાર. પ્રકાશ. બંન્ને દાખલ 
થાય છે. બંનેનું મૃત્યુ નજીક છે. આ બતાવવા કૂતરાનું રુદન, પાડા પર 
આવતા યમનું છાયાચિત્ર, નાત્તું તાંડવ નૃત્ય અથવા બંન્નેનો અંભિનય, 
એવાનો ઉપયોગ કરી શકાય. અથવા બીજું ગમે તે જે દિગ્દર્શકની સૂઝ 
પ૨ છોડવામાં આવે છે. દરમ્યાન સ્ત્રી મંચ પર રહે છે. પુરુષ સીધો 
દીવાલમાં અદૃશ્ય થઈ જાય છે. અથવા તેને દીવાલની પેલી બાજુ જવાનો 
રસ્તો દેખાય છે અને એના પર ચાલી પેલી બાજુ પહોંચે છે. અથવા એ 
મંચ પરથી અદૃશ્ય થઈ. દીવાલની પેલી બાજુપહોચે છે એવું સૂચન મૂકવું. 
અને દીવાલની બંન્ને બાજુથી સ્ત્રી અને પુરુષના નીચેના સંવાદો એક્દમ 
ઝડપથી પણ બંન્ને મુડ સ્પષ્ટ થાય એ રીતે બોલવા. સંવાદોમાં પુરુષ ચીસો 
પાડે છે - નાટકની શરૂઆતમાં સ્ત્રીની જેમ. અને સ્ત્રી જાણે કે સ્વર્ગમાં 
હોય એમ ખૂબ જ સ્વસ્થ અને સુખથી સ્વગતોક્તિ કરે છે. ] 


: બચાવો, મતે કોઈ બહાર કાઢો. 

2 પૃથ્વી પર આવું સુખ મેં ક્યારેય અનુભવ્યું નથી. 
: અરે કોઈ છે ? કોઈ જવાબ આપો. 

# કેવું સુંદર એકાંત ? 

: બધા મરી ગયા છો કે શું ? બચાવો. 

: મરીને પણ આવું સુખ ? 

$ અરે તું ક્યાં ગઈ ? સાંભળે છે કે નહીં ? 


પુરુષ 


પુરુષ 


દીવાલ 69 


: કોઈ જ બંધન નહીં. કોઈ જ મુક્તિ નહીં. 
ડ અરે હું અહીં ફસાઈ ગયો છું. 
$ છે પ્રભુ, શું તારું સ્વર્ગ અહીં પૃથ્વી પર જ છે ? તેં મારા જેવી પુણ્યાત્માને 


અહીં પ્રવેશ આપ્યો છે? 


: (રડે છે) મને કોઈ બહાર કાઢો, મારે પેલી બાજુ આવવું છે. કોક તો રસ્તા 


પરથી પસાર થાવ અને તું પણ ક્યાં ગઈ.... ક્યાં ગઈ.... 


: હવે હું ક્યાંય પાછી નહીં જાઉ. પૃથ્વી પર તો નહીં જ. દીવાલની પેલી 


બાજુ પણ નહીં. હે ભગવા ન મારા પાંતેને પણ. 

[ અચાનક સ્ત્રી અટકી જાય છે. પુરુષની ચીસો ચાલુ છે અને સામેથી સ્ત્રી 
પણ અચાનક ચીસો પાડવાનું શરૂ કરે છે. બંસે જણ બચાવો, કોઈ અહીંથી 
બહાર કાઢો. કોઈ છે કે નહીં, મારે પેલી બાજુ આવવું છે. બધા મરી ગયા 
કે શું... વગેરે વગેરે ચીસો પાડે છે. ચીસો વધતી જ જાય છે. દરમ્યાન 
પડદો પડે છે. ] 


7 


ત્રીજો પુરુષ 
રઘુવીર ચૌઘરી 


પાત્રો : પુરુષ-1 : સિદ્ધાર્થ રાંદેરિયા * પુરુષ-ર ? પરેશ રાવળ * સ્ત્રી : સરેતા જોષી * 
લેખક : ડી. એસ. મહેતા * દિગ્દર્શક : સુરેશ રાજડા * પ્રૉમ્પ્ટર : પંકજ શાહ 


પુરુષ-1 
પુરુષ-2 


પુરુષ-1 
પુરુષ-2 
પુરુષ-1 
પુરુષ-2 
પુરુષ-1 


પુરુષ-2 
પુરુષ-1 


પુરુષ-2 
પુરુષ-1 


પુરુષ-2 
પુરુષ-1 


(પુરુષ-1 મંચના મધ્ય ભાગમાં ગોઠવેલી પાટ વચ્ચે ખોળામાં ઓશીઠડું 
રાખી ઉપર કાગળ ગોઠવી લખવા જાય છે.) 


: અંતથી શરૂ કરું ક આરંભથી ? શો ફેર પડશે ? તો (લખવા લાગે છે) એક 


હતી રાજકુમારી. હા, રાજકુમારી તો હતી જ. અમે સાથે રમતાં. 


: (પુરુષ-1ના ચિત્તમાંથી બહાર આવતો હોય એમ એની પીઠ પાછળથી) 


સાથે રમતાં ? ક્યાં રાજમહેલમાં કે સપનામાં ?) 


: ના, રસ્તામાં. એક રસ્તો હતો, એમાં. 

: એમ રાજકુમારીઓ રસ્તામાં પડી હશે |! 

: તો હુંય ક્યાં રસ્તામાં પડ્યો હતો ? 

: અત્યારે તો એમ જ લાગે છે. 

: કોણ છે 'લ્યા તું આમ વચ્ચે ટપકી પડનારો ? (ઊભો થાય છે, એની 


જગ્યાએ પુરુષ-2 ગોઠવાઈ જાય છે.) કોણ છે મને આમ અધવસચ્ચે 
અટકાવી દેનારો ? આ સ્મરણની સમાધિમાં ભંગ પાડનારો તું કોણ છે ? 
બોલ ! આમ મલકાયા વિના હૈયે હાથ મૂકીને બોલ. મારા ફૂટું ફૂટું થતા 
શબ્દને તારા અવાજમાં બીડી દેનારો તું કોણ છે ? 


: જે તું નથી તે. 
: હું શું નથી ? હું છું એ જ પૂરતું છે, પછી શું નથી એની ભાંજગડમાં શા 


માટે પડું ? મને સંતોષ છે . 


: પણ મને નથી. 
: કંઈ વાંધો નહીં. તને તો શું, આખી દુનિયાને મારાથી સંતોષ ન હોય તોય 


શું ? બીજાઓના સંતોષ માટે હું પેદા થયો નથી, બલે હું તો બઘામાં 
અસંતોષ જગવવા આવ્યો છું, જેથી સૌ વિક્સી શકે. 


: તારા સિવાય. 
: કેમ તું મને ઘમંડી માતે છે ? અરે મૂર્ખ, તારે ખાતરી કરવી હોય તો જા, 


પુરુષ-2 
પુરુષ-1 
પુરુષ-2 
પુરુષ-1 
પુરુષ-2 
પુરુષ-1 
પુરુષ-2 


પુરુષ-1 
પુરુષ-2 
પુરુષ-1 
પુરુષ-2 


પુરુષ-1 
પુરુષ-2 
પુરુષ-1 
પુરુષ-2 
પુરુષ-1 


પુરુષ-2 
પુરુષ-1 


પુરુષ-2 
પુરુષ-1 
પુરુષ-2 
પુરુષ-1 
પુરુષ-2 
પુરુષ-1 
પુરુષ-2 
પુરુષ-1 


ત્રીજો પુરુષ 71 


આખા ગામમાં દાંડી પીટીને પૂછી આવ કે મારા જેવો આખાબોલો, 
અક્કલનો ખાં અને દિલનો રાજા બીજો છે કોઈ ? 


: તારા જેવો બીજો હોય એથી ગામને શો લાભ ? 

: અરે ગમાર, લાભની વાત તે ગામ જાણે કે રામ? 

: ચમ એટલે તું, ખરુ ને ! 

: હા, હા, હું, એક નહીં પણ સાત વાર. 

: આપબડાઈ કર્યા વિના રહેવા દે ને ! 

: (ગુસ્સેથી) હવે જાય છે તું મને સલાહ આપ્યા વિના ? 

: હું જાઉ તો તું નિરાંતે રાજકુમારીની વાર્તા લખીને મન બહેલાવી શકે, 


ફૂલગુલાબી સપનામાં રાચી શકે, ખરું ને ! 


: તારે શી પંચાત ? જા ને ભાઈ જતો હોય તો. 

ઃ હું તો આ બેઠો તારી સામે. (બેસે છે.) 

: જૂતિયા મારી. બેસતો'તો તે સૂઈ જાને ! 

: સૂઈનેય ઊંધીશ નહીં. તારી કપોલ-કલ્પનાઓ સાંભળીશ. 


[ આડો પડે છે. ] 


# મૂંગો મર, નહીં તો આ ઓશીકું મારીશ. 

: બીજું તો તારી પાસે હોય છેય શું ? 

: કેમ ? આ પેન છે, હાથ છે. જો (ઊઠીને પગ ઉપાડતાં) મારુ પાટું ? 

: રહેવા દે. મારા કરતાં તને વધુ વાગશે. 

: સાચી વાત છે, સાલું , બીજાને મારવા જતાં મને જ ચચરે છે. હું લેખક 


ખરો ને ! બીજું ભલે કશું હોઉ કે ત હોઉ પણ લેખક તો ખરો જ ! 


: એય પાછું તારે કહેવું પડે છે ! 
: જે સાચું હોય એ બીજા ન કહે તો આપણે કહેવું, એવો પહેલાંથી મતમાં 


ઠરાવ કીધેલો છે. 


: મને તારી આ સચ્ચાઈની વાતથી કંટાળો આવવા લાગ્યો. 

: તારું બગાસું મને ચડશે, જા, જરા જલદી જા. 

: તારા કહેવાથી નહીં. (ઊઠે છે.) 

: મારા કહેવાથી એક પાંધ્ડુંય ફરકતું નથી, એની મને ખબર છે. 

: કેમ એકાએક નમ્ર થઈ ગયો? 

: તું જાય તો લખી શડું, માટે. " 

: ભલે તો લખ : એક હતી રાજકુમારી - (જતાં જતાં ઊભો રહે છે.) 
: અરે હા, મારે એ જ લખવાનું હતું : 


એક હતી રાજકુમારી ! 
નો'તો રાજા ને નો'તી રાણી. એક ષ્પ્તી૦ 


72 આધુનિક ગુજરાતી એકાંકીઓ 


પુરુષ-2 
પુરુષ-1 
પુરુષ-2 
પુરુષ-1 
પુરુષ-2 


પુરુષ-1 
પુરુષ-2 
પુરુષ-1 


પુરુષ-1 
પુરુષ-2 
પુરુષ-1 
પુરુષ-1 


પુરુષ-2 
પુરુષ-1 


પુરુષ-1 


રમતી'તી એ તો થઈ ફૂલની વાણી 
વાત કરે સૌરભ-શી નજરું ઢાળી. એક હતી૦ 
(ગાવા પ્રયત્ન કરે છે.) 


: (પાછા આવતાં) મારો વા'લો, આ તો ગાય છેય ખરો ! 

: તને અદેખાઈ આવી ? તો તો હું નાચવાનો. 

2 તારા જેવું તો મનેય આવડશે. 

: તો આવી જા. નાચીએ. અહીં કોણ કહેનાર છે એટલે કે રોકનાર છે ? 
: ચાલ ત્યારે. 


[ બંને જણા હાથ પકડીને નાચવાની તેયારી કરે છે ને પહેલી પંક્તિ ગાય 
છે. ત્યાં સ્ત્રી ત્વરાથી પ્રવેશે છે. ] 


₹ તું નહોતો માનતો ને. ? જો છે ને ! 
: શું જોઉ ? આ રાજકુમારી છે ? આ તો - આ તો આખી સ્ત્રી છે. 
: રાજકુમારી હવે મોટી થઈ ગઈ ગાંડા, જા, હવે તું ડાહ્યો થઈને જતો રહે 


અહીંથી 


: તમે બંને જતા રહો. 

& તમારે અહીં ગાવું હશે. 

$ નાચવું હશે. 

: કદાચ નાટક કરવું હશે. 

: એ બઘું તમારે મારી પાસે કરાવવું છે. મારે તો માત્ર - મારે તો માત્ર - 
: શું? શું? 

: મારે તો - મારે તો આંસુ સારવાં છે. 


[ જતી રહે છે. ] 


: આ ન સમજાયું. 
: વાત જરા લાંબી છે. વાત બહુ લાંબી તો નથી પણ યાદ આવતાં જ જરાક 


થાક લાગવા જેવું થયા કરે. (પુરુષ-2ને) તું નિરાંતે એક બાજુ બેસ, (પાટ 
પર બેસીને) હા, તો, અહીં કોઈ નથી. (પુરુષ-2 અંદર જાય છે.) સામે 
એક સરોવર છે અને સાથે એક સ્મરણ છે. સ્મરણમાં આંસુ છે, આંસુ યાદ 
આવે છે. ચહેરો દેખાય છે . અરે, ડૂબતો શ્વાસ પણ સંભળાય છે. . .. લોકો 
કહે છે કે હું આવો છું, તેવો છું. ભાઈ, તમે કહો એવો છું, પણ આંસુતે 
તો ઓળખું કે નહીં ? ભલે હું જાતે બરાબર રડી શકતો ન હોઉ. કદાચ છે 
પણ એવું જ. રડવાની તાલીમ જ જરા કાચી રહી ગયેલી. હોય ! એક 
પોટલામાં કેટલું સમાય ! ન રડ્યાનો હવે અફસોસ શો? હા, હૃદયના કોક 
અજાણ્યા ખૂણે ખટક્યા કરે છે કે યોગ્ય ક્ષણે આંસુ લૂછી ન શકાયાં, 


: (નવા વેશે પ્રવેશતાં) કોની વાત કરો છો ? 
$ તમે સાંભળી ગયાં ? હું તો સ્વગત બોલતો હતો. મારા પોતાના કાન પણ 


તહીં સાંભળે એવી આશા હતી. ત્યાં તો તમે - 


પુરુષ-1 


પુરુષ-1 


પુરુષ-1 


પુરુષ-1 


પુરુષ-1 


પુરુષ-1 


પુરુષ-1 


પુરુષ-1 


પુરુષ-1 


પુરુૂષ-1 


પુરુષ-1 


ત્રીજો પુરુષ 73 


: ખરા છો ! તમને ખબર હતી કે હું આવવાની છું, મન મૂકીને વાત કરવા 


આવવાની છું. ત્યારે તમે સ્વગત બોલવા બેસી ગયા ! 


: જૂની ટેવ, એની સાથેય આવું થતું. 
: એ કોણ ? સાચે જ એ કોઈ બીજી વ્યક્તિ હતી. કે તમે મને ઓળખી 


નથી? 


* (ઊભો થઈને ધારીને જોઈ રહે છે.) જોતમે એ જ ઠો તો મારે કહેવું જોઈએ 


કે તમે બદલાઈ ગયાં છો. 


: ના, હું બદલાઈ નથી, સમય બદલાયો છે. 

: પણ પેલાં આંસુ ? 

: એની વાત તો બહુ લાંબી છે. 

: તો બેસીને કહો (હાથથી સાહીને બેસાડે છે.) ગંભીર વાત કહેવાની હોય 


ત્યારે બેસવું જોઈએ, હં, ચલાવો વાત આંસુની. 


: તમે જાણતા હશો કે થોડાક યુગ પહેલાં - 
: તમે એ રીતે બોલ્યાં કે જાણે યુગ એટલે ઘડી. 
: ઘડી, પળ, દિવસ જે માનો તે. તો, થોડાક યુગ પહેલાં શંકર અને કામદેવ 


વચ્ચે યુદ્ધ થયેલું . 


& યુદ્ધો થતાં જ રહે છે. ભલે થાય. મારાથી રોક્યાં રોકાવાનાં નથી. હાં યુદ્ધ 


થયેલું શંકર અને કામદેવ વચ્ચે, પણ કેમ થયેલું ? 


: કામદેવનો ચન્દ્ર શંકર ચોરી ગયેલા. 
: શી વાત કરો છો. ! શંકર અને ચોરી? આ તો વાડ ચીભડાં ગળે એના જેવું 


થયું. 


: એ તો થતું જ રહેવાનું. પણ શંકર રહ્યા સાવ ભલાભોળા . પકડાઈ ગયા, 


કામદેવે ચન્દ્ર માગ્યો પાછો. શંકર નામકર ગયા. પછી તો કામદેવ એના 
લાવલશ્કર ને રસાલા સાથે ચડી આવ્યો, ભારે યુદ્ધ થયું . એ જોયું ત જતાં 
ચન્દ્ર મારી પાસે આવ્યો. મેં ઊંઘમાં ને ઊંઘમાં સ્મિતને બદલે એને આંસુ 
આપી દીધાં. 


: એ મારી પાસે ન આવ્યો એ સારું થયું. મારી પાસે તો સ્મિત કે આંસુ કશું 


જ નથી. 


: ત્યારે તમને એનો રંજ છે ખરો? 

$ કેમ, હું માણસ નથી ? 

: છો, સારા માણસ છો. 

: હું તમારી સાથે સહમત થાઉ છું. 

: આભાર. પણ જરા અતડા છો. ક્યારેક બોલો છો ત્યારે એટલું બઘું બોલો 


છો કે જાણે સાગરમાં ભરતી આવી, પણ સાંભળવા જઈએ ત્યાં ઓટ શરૂ 
થઈ જાય. 


: આનો અર્થ તો. એ થાય કે તમે મને - 


74 આધુનિક ગુજરાતી એકાંકીઓ 


સ્ત્રી 
પુરુષ-1 


પુરષ-2 
પુરુષ-1 
પુરુષ-2 
પુરુષ-1 


પુરુષ-2 
પુરુષ-1 


પુરુષ-2 
પુરુષ-1 
સ્ત્રી 

પુરુૂષ-1 


પુરુષ-2 
પુરુષ-1 
પુરુષ-2 
પુરુષ-1 
પુરુષ-2 
સ્ત્રી 


પુરુષ-1 
પુરુષ-2 


પુરુષ-1 


પુરુષ-2 


પુરુષ-1 
સ્ત્રી 


: તમે દરેક વસ્તુને વધારે પડતી સ્પષ્ટ કરી દેવા માગો છો. 
: એથી ઊલટું મને તો એમ લાગ્યા કરે છે કે હું હજી કશું સ્પષ્ટ કરી શક્યો 


નથી. 


: ઉવેશતાં) અને એ તારાથી થવાનું પણ નથી. 

: તારી હાજરીમાં તો નહીં જ. બાળા, તમે આને ઓળખો છો ? 

: પહેલાં તારી જાતને ઓળખી લે. 

: એ માટેય તું ક્યાં તક રહેવા દે છે ? એક તો આ એકાંતમાં ભંગ પાડ્યો 


ને ઉપરથી સલાહ આપવા લાગ્યો. 


: તું કોઈને સલાહ નથી આપતો ? 
: તે, હું કરું એ બધું તારે કરવું એવો 1નિયમ છે ? હું તો મન થાય તો આ 


સરોવરમાંય કૂદી પડું. 


: તો હું પણ તારી પાછળ કૂદી પડીશ. 

: મને બચાવવાની જરૂર નથી. 

: એ તમત્તે બચાવવા નહીં, ડુબાવવા પડશે. 

: તમે થોડી વાર પછી બોલ્યાં, પણ બોલ્યાં સાચું. જગતમાં મારો સૌથી મોટો 


દુશ્મન આ છે. 


: અને મિત્ર? આ? 

$ હવે તું જાય છે ? હરામખોર ! 

: ખબરદાર, આગળ આવ્યો છે તો ક્યાંયનો નહીં રહે. 

: ખેર, તને નિઃશસ્ત્ર જોઈને મારો ક્રોધ શમી ગયો. હું રાણો પ્રતાપ હોત તો 


કેવું સારું | ઓછામાં ઓછી બે તલવાર તો મારી પાસે હોત ! 


: તારી ઇચ્છા હોય તો હું બે શું, ત્રણ તલવાર લઈ આવું. પહેલાં આપણે બે 


કંદ્રયુદ્ધ કરીએ અને જે જીતે એની સાથે પછી આ બાજુ લાડી લડે. 


: મને તો એમ કે તમે કંઈક બીજું જ કહેશો - જે કપાઈ મરે એની પાછળ 


સતી થવાનું. પી 


: અમે એવા જુનવાણી નથી. સ્ત્રીઓ તરફ કૂર નથી. 
: તું મારા વતી વાત ન કર. સુંદર નાયિકાઓ ઝેર પીએ એ મને તો ગમે છે. 


અને તને પણ - 


: હવે તું જાય છે અહીંથી ? (ધક્કા મારે છે. પુરુષ-2 સહેજે ચસતો નથી.) 


તો તારે પગે પડું છું ભાઈ , જા. ભાઈસા'બજા. આબે ઘડીનું એકાંત બગાડ 
મા. 


: એમ માનજે કે મારે બદલે તું ગયો છે. 


[ ત્વરાથી જાય છે. ] 


$ જોયું ? જગત કેવું ઈર્ષાળુ છે ! 
: શેની ઈર્ષા? 


પુરુષ-1 
પુરુષ-1 


પુરુષ-1 


પુરુષ-1 
પુરુષ-1 


પુરુષ-1 


પુરુષ-1 
પુરુષ-2 


પુરુષ-1 
પુરુષ-2 


પુરુષ-1 
પુરુષ-2 
પુરુષ-1 


પુરુષ-2 
દિગ્દર્શક 
પુરુષ-1 
દિગ્દર્શક 
પુરુષ-2 
દિગ્દર્શક 


ત્રીજો પુરૂષ 75 


: આ આપણા એકાંતની. 

: જ્યાં વ્યક્તિ બે હોય ત્યાં એકાંત શાનું ? 

: પહેલાં તો બે જ હોય ત્તે ! પછી એક થાય. પ્રેમનું અદ્દેત પછી સધાય. 

: તમે માત્ર બોલો છો, અનુભવતા નથી. 

: અને તમે જે અનુભવો છો એ બોલતાં નથી. (નજીક બેસે છે) ક્યારેક તો 


એમ જ લાગે છે કે તમે કશું બોલતાં નથી (હાથમાં હાથ લે છે) છું ખોઢું 
કહેતો હોઉ તો આ સરોવરના સોગંદ | એમાં કોઈક ખૂણે કદાચ ખીલ્યું 
હોય તો એ રક્ત કમલના સોગંદ ! એમાં તરતા મધ્ય રાત્રિના ચન્દ્રના - 


: બસ હવે થોડી વાર મૌન. 

: આવી સુંદર મજાની આલંકારિક ભાષા બોલું છું ને તમને કંઈ થતું નથી ? 
: (ઊભી થતાં, સ્વગત) હવે આ માણસને શું કહેવું ? 

: એમ છટકી જવા નહીં દઉ. (ખેંચી લાવીને બેસાડે છે, સ્ત્રીને એ ગમે છે.) 
: થાય છે કે ટેકો મળે તો. ઊંઘી જાઉ 

: (શોધીને ઓશીકું લઈ આવી પોતાના પડખે - ખભે ગોઠવી આપે છે) 


બેસો ! નિરાંતે બેસો ! તમને એમ લાગવું ન જોઈએ કે હું સાવ બરછટ 
અને તમારી કાળજી રાખતો નથી. તમે ઊંઘી લો, હું આમ બેસીશ. 
[ ત્યાં પુરુષ-2 ખડખડાટ હસતો પ્રવેશે છે. ] 


: એ ભાઈ, જરા ધીમે હસ. એ ઊંધે છે. 
* એ ઊંઘે છે કે તારા આ અનાડી શબ્દોને મૂલવે છે એની તને ક્યાં ખબર 


છે ? જડભરત, એ શેનો ટેકો માગતી હતી ને તું શું લઈ આવ્યો ? 


: તું પશુ છે. બેપગો પાડો છે. તારામાં સૌન્દર્યની કશી સૂઝ નથી. સ્ત્રી 


સાથેના વ્યવહારમાં એસ્થેટિક સેન્સ હોવી જોઈએ. 


: એવી વેવલાઈ રહેવા દે. એને તો. પુરુષ જોઈએ છે, શી વૉન્ટ્સ એ 


હી-મેંન, એ હી-મૅન ! 


: તું કેવો મૅન છે ? મારી જગાએ તું હોત તો ? 
: એને લઈને આ સરોવરમાં કૂદી પડત. 

$ એ તો નરી છેતરપિંડી, એક જાતની [હેંસા. 
: હું એની જ રાહ જોતી હતી. 


[સ્ત્રી ત્વરાથી જતી રહે છે ત્યાં દિગ્દર્શક પ્રવેશ કરે છે . ] 


: કેમ કેવું લાગ્યું ? 

: ફાઈન. 

$ એની કૉમેન્ટ? 

: નથિંગ અગેન્સ્ટ યુ, 

: તો તમે મૂંઝાયેલા કેમ લાગો છો ? 
: લેખક હજી આવ્યા નહીં. 


76 આધુનિક ગુજરાતી એકાંકીઓ 


લેખક 
દિગ્દર્શક 


લેખક 

દિગ્દર્શક 

લેખક 
દિગ્દર્શક 


લેખક 
દિગ્દર્શક 
લેખક 
દિગ્દર્શક 
લેખક 
દિગ્દર્શક 
લેખક 
દિગ્દર્શક 
લેખક 
દિગ્દર્શક 


લેખક 
દિગ્દર્શક 
લેખક 
દિગ્દર્શક 
લેખક 


દિગ્દર્શક 


લેખક 


દિગ્દર્શક 
લેખક 


: ઉક્ષકગૃહમાંથી પ્રવેશતાં) આવેલો છું. તમને દેખાયો નહીં. (સૌને) કેમ 


છો મિત્રો ? 


: તમને પરિચય કરાવું. આ છે (પુરુષ-1ની ભૂમિકા કરનારનો પરિચય) 


અને આ છે (પુરુષ-2ની ભૂમિકા કરનારો પરિચય.) 


: અને સ્ત્રીની ભૂમિકા કરનારને તો હું ઓળખું જ છું. 

: લેખક ખરાને ! 

: લેખકો કરતાં દિગ્દર્શકો સ્ત્રીઓને વધુ નજીકથી ઓળખતા હોય છે. 

: થૅન્કસ (બંને પુરુષ અભિનેતાઓને) તમે જાઓ. આજે તો અમારે સાથે 


બેસીને થોડુંક - 


: શું મારે તમારે માટે કોઈ નવું નાટક લખવાનું છે ? 

: એ તો આ કેવું જાય છે તેના પર આઘાર રાખે છે. 

: કેમ કંઈ મુશ્કેલી ? 

: બે મુશ્કેલી છે. એક તો તમે અલગ અલગ પ્રવેશ લખ્યા છે. 

: એક વ્યક્તિત્તા જીવનના જુદા જુદા તબક્કા બતાવવા મારે - 

: પણ આપ ટુકડાને લીધે - 

: સમગ્રપણે એમાંથી એક ચિત્ર ઊભું થશે. 

: પણ આટલા બઘા ચેઈન્જ ઓવરને લીધે પ્રેક્ષકતા મન પર - 

: વચ્ચે વચ્ચે સંગીત અને ચોથા અવાજમાં કાવ્યપંક્તિઓ મૂકી શકાય. 

: પણ એથી યુનિટી એફ ઇમ્પ્રેશન ઊભી થશે ? પ્રેક્ષકો નાટકની પકડમાં 


રહેશે ખરા? 


: બેસી રહે એટલે બસ. 

૨ પણ એવું ન થઈ શકે કે એક જ દૃશ્યરૂપે નાટક લખાય ? 

2 એમાં લાંબો જીવનપટ કેવી રીતે સમાવવો ? બઘું સાંકેતિક કરી દેવું પડે. 
: જ્યારે આપણે ચં. ચી ,ના માનમાં આખો પ્રસંગ ઊજવી રહ્યા છીએ ત્યારે- 
: એટલે તો તેયાર થયો કે ચં. ચી. નિમિત્તે નાટક લખવું . સૂઝ્યું પણ. ખરું. 


એક બ્ક્તિના મનમાંથી બીજોપુરુષ અને સ્ત્રી બહાર આવે, એમની સાથે 
જ સંવાદ, સંઘર્ષ થાય અને છેવટે - 


: તમારી સ્કીમ તો. સારી છે પણ એ જોઈને ચં. ચી. માટે આદર ત જાગે 


તો- 


5 આપણે જાહેર કરી શકીએ કે આ નાટક ચં, ચી. વિશે છે એવું કોઈએ માની 


લેવું નહીં; જોકે એવું જાહેર કરવાથી વહેમ પાકો થાય. અને આ પ્રસંગે 
માત્ર નાટક જ ભજવવાનું હોય તો આ જ શા માટે, એવો પ્રશ્ન થાય. 


: યસ. અને આ પાછું આપણે છેલ્લે ગોઠવ્યું છે. તેથી છેવટની અસર - 
: એય ખરું. જોકે મારી છાપ એવી. છે કે ખોટું લાગવું જોઈએ એવી. બાબતે 


દિગ્દર્શક 
લેખક 


દિગ્દર્શક 
લેખક 
દિગ્દર્શક 


લેખક 
દિગ્દર્શક 


લેખક 
દિગ્દર્શક 
લેખક 


દિગ્દર્શક 
લેખક 


દિગ્દર્શક 


પુરુષ-1 
પુરુષ-1 
પુરુષ-1 


પુરુષ-1 


ત્રીજો પુરૂષ 77 


પણ ચં. ચી.ને ઘણી વાર ખોટું નધી લાગતું. આ નાટક જોઈને એમના 
માટે પ્રેક્ષકના મનમાં આદર જાગે ટે ન જાગે પણ સહાનુભૂતિ તો જાગશે 


જ. 
: કોઈ ફૅન્ટસી લડાવો તે ! ચં. ચી. દેશનો સી. સી.. રાજા. 
: રાજા તો બનાવીએ પણ પછી રાજપાટની શી વલે થાય ? જેનો સ્વભાવ 


જ બઘું છોડતા જવાનો હોય એ - ' 


: કેમ ? 'બાંઘ ગઠરિયાં' એમણે. જ લખી છે ને ? 
: પછી “છોડ ગઠરિયાં' પણ એમણે જ લખી. 
$ એય ખરું. તો એમ ન થઈ શકે ? સી. સી. એમના ડૂંઇગ રૂમમાં બેઠા 


હોયને - 


: એમને પોતાનો ડ્રોઈંગ રૂમ છે જ ક્યાં ? હોય તો વેઈટિંગ રૂમ છે. 
: તોએમ કરો, એમને ત્યાં બેસાડો અને જુદાં જુદાં ક્ષેત્રની વ્યક્તિઓ એમને 


મળવા આવે એ દ્વારા એમના વ્યક્તિત્વનાં બઘાં પાસાંનો પરિચય કરવો. 


: શક્ય છે. એથી નાટક એ દૃશ્યરૂપે લખી શકાય. 
: તો લખો, જામશે. 
: એ તો ચં. ચી. જુદા જુદા ક્ષેત્રની વ્યક્તિઓ સાથે કેવી રીતે વર્ત છે, એના 


ઉપર આધાર રાખે છે. આદર ઊભો કરવાની સભાનતા રાખીએ ત્તો 
એકવિધતા આવી જાય . મનોટોની લાગે. તમારે કાર્ડબોર્ડ કરેક્ટર જોઈએ 
છે કે થી ડાઇમેન્શનલ ? તો પછી આ નાટકનું રહેવા દઈને મોંક ટ્રાયલ જ 
કરોને ! 


: મૉક કોર્ટના અમારા અનુભવ સારા નથી. 
: એતો એમાં ભાગ લેનાર પર આધાર રાખે છે. હં, તો તમે નાટકના ક્ષેત્રમાં 


આવ્યા ત્યારે ચં. ચી.નું કેવું હતું? એક નવા અભિત્તેતા અન્તે પછી દિગ્દર્શક 
તરીકે તમનેએમના માટેઅહોભાવ તો હશે જ એમની કઈ કૃતિઓ તમને 
ગમેલી? 


: આપણે ચા પીતાં પીતાં વાત કરીએ. 


[ બંનેજાય છે. પ્રકાશ-પરિવર્તન. પુરુષ-1 ખુરશી ખસેડીને બેસે છે. એના 
તાળની એકબે લટ ધોળી થઈ છે. સ્ત્રી આવીને પગે લાગી સાડીનો છેડો 
સરખો કરતી ઊભી રહે છે. ] 


: ઘૂઘરા ક્યાં મૂક્યા ? 

: તથી લાવી. 

: મેં શું કહેલું ? 

: મને એમ કે તમે ભૂલથી કહ્યું હશે. 

: તમે આ દિગ્દર્શક કરતાં વધુ સમજતાં લાગો. છો. 

: પણ નાટકમાં વળી ઘૃઘરાની શી જરૂર? 

: દલીલ ન કરો, નાટકમાં તો ઘૂઘરા બાંધવા પડે ને મુજરોય કરવો પડે, 


78 આથઇુંનેક ગુજરાતી એકાંકીઓ 


સ્ત્રી 
પુરુષ-1 
સ્ત્રી 
પુરુષ-1 


સ્ત્રી 
પુરુષ-1 
સ્ત્રી 
પુરુષ-1 


સ્ત્રી 
પુરુષ-1 
સ્ત્રી 
પુરુષ-1 
સ્ત્રી 
પુરુષ-1 


સ્ત્રી 
પુરુષ-1 


સમજ્યાં? 


$ શું કહ્યું ? 

: મારું કપાળ. હવે જાઓ તમારે જવું હોય તો. 

ક્યાં? 

: તમારે ઘેર, મારે તમારે માટે નાટકમાં ભલામણ નહોતી કરવી જોઈતી, હું 


સુંદર સ્ત્રીઓને નોકરીએ રાખવાનો વિરોધી છું. 


: ત્યારે તમને સૌંદર્ય ઓળખતાં આવડે છે ખરું ? 

: જુઓ, હં ગુસ્સે થયા પછી કોઈનો નથી હોં. 

: પણ મેં સાંભળ્યું છે કે તમે સ્ત્રીઓ પર ગુસ્સે થતા નથી. 

: એ તો બધી જૂની વાતો થઈ ગઈ. હવે તો હું મારી જાત પર પણ ગુસ્સે થઈ 


જાઉં છું. 


: મને તમારા માટે સહાનુભૂતિ થાય છે. 

: બીજું કંઈ? 

: ચિંતા પણ થાય છે કે (અટકીને) ક્યારેક ગાંડા થઈ જશો. 

: શું કહ્યું ? (સ્ત્રીને ખભેથી પકડી હચમચાવી નાખે છે.) 

: મે તો આગાહી કરી હતી, પણ તમે તો અત્યારે જ ગાંડા થઈ ગયા. 

: થયો હોઈશ પણ તમારી પાછળ નહીં, જુઓ, કાન ખોલીને સાંભળી લો. 


આપણે પ્રેમબેમમાં પડતા નથી. અહીં તો એક ઘા તે બે કટકા. જાઓ, 
ઘૂઘરા લઈ આવો. 


: પણ સમજાવો તો ખરા? 
: જાઓ પછી સમજજો. (સ્ત્રી જાય છે) મને ખાતરી છે કે તમને નહીં 


સમજાય. ક્યાંથી સમજાય ? કર્યો છે કોઈએ મારા મનનો વિચાર ? મારી 
મથામણનો ખ્યાલ ? આસમાનના તારા છાબડીએ ભરી લાવવાના 
મનસૂબા સેવનારો હું આજે એક ફૂલના મોલે વેચાઈ રહ્યો છું. કોઈ મારી 
આજ્ઞા પાળતું નથી, કોઈ સલાહ માનતું નથી. અરે કોઈ કાન માંડીને મારી 
વાત પણ સાંભળતું નથી. અને પાછા ઉપરથી કટાક્ષ કરવામાં આવે છે. 
શું હું જળની ગતિ અને ચાંદનીનો સ્પર્શ અનુભવતો નથી ? શું હું ફૂલના 
સૌન્દર્યને એની સુગંધ સાથે પામી શકું એવો રહ્યો નથી ? પથ્થરના 
પૂતળામાંય પ્રાણ પૂરનારો હું સંવેદનનો સૂત્રધાર, કોઈનું માનવાનો નથી. 
હું કર્તા છું. હવે તો હું જ મારો પરીક્ષક ને હુંજ મારું પ્રમાણ. ચાલ, પેલાઓ 
સાથે કડક હાથે કામ લઉ અને એક ગતિસ્ફ્તેના દૃશ્યનું અભિનવ વિધાન 
કરું. (નેપથ્ય ભણી જોઈ) ચાલો , શરૂ કરો, સહેજ પણ પ્રમાદ, વિલંબ કે 
ઉપેક્ષા નહીં ચાલે. 

[ પુરુષ-2 અને સ્ત્રી પ્રવેશે છે. 1 
આવો અને ગુર્જર રંગભૂમિનું આપણું સ્વપ્ન સિદ્ધ કરો. 
(ખુરશી લઈ ખસી જાય છે. પુરુષ-2 અને સ્ત્રી ચક્રગતિએ મંચના 


પુરુષ-2 
પુરુષ-2 


પુરુષ-2 


પુરુષ-2 


પુરુષ-2 


પુરુષ-2 
પુરુષ-2 


પુરુષ-2 


પુરુષ-2 


પુરુષ-2 
પુરુષ-2 
પુરુષ-2 
પુરુષ-2 


પુરુૂષ-2 


ત્રીજો પુરુષ 79 
મધ્યભાગમાં ચાલે છે.) 


: આપણે પ્રેમ અને રૂપની સૃષ્ટિ રચતાં રચતાં કેટલે સુધી આવી પહોચ્યાં ? 
: સાગરકિનારે. 

: સાગરકિનારેથી નીકળીને પાછાં ત્યાં જ આવી પહોંચ્યાં ? 

: તમારી ઇચ્છા શી હતી ? 

: ઇચ્છા ? ઇચ્છાથી શું ? મને બીક હતી કે આપણી ગતિ રણ ભણી છે. 

: રણની જેમ સાગર પણ ખારો જ હોય છે. પુરુષની છાતીમાં ડહોળાતાં 


સંતાપ જેવો ખારો ! 


* તમે તમારી વાત કરી કે બઘા પુરુષોની ? 

: તમે શું સમજ્યાં ? 

: મને તો બધા પુરુષો સરખા લાગે છે. 

: તમે કહો એ ખરું. જેવો તમારો અનુભવ. અને તમે અનુભવ્યું એ તમારુ 


સત્ય. કેમ કે સત્યની પ્રતીતિ વ્યક્તિગત હોય છે. 


: તમે થાક લાગે એવું બોલો છો. 

: થાક્યાં હો તો બેસીને. વાત કરીએ. 

: એમની સૂચના તો એવી છે કે આપણે ચાલ્યા જ કરવું. 

: તમે એના માટે બહુવચન વાપર્યું ? 

: કેમ ભૂલી જાઓ છો કે આપણે એમને લીધે જ અહીં છીએ. 

: એના સાંભળતાં આવું બોલશો નહીં, નહીં તો ફૂલીને ફાળકો થઈ જશે. 
: કદાચ ગુસ્સે પણ થાય. ચાલો, ઊભા થાઓ. આગળ ચાલીએ. નહીં તો 


એ આવશેને - 


: અરે હા, સાટકો લઈને આવવાનું કહ્યું છે. એના શબ્દોમાં કહું તો મારી 


મારીને ચામડી ઉતારી નાખીશ |! (પાછાં બંને ત્વરાથી ચક્રગતિએ ચાલવા 
લાગે છે.) 


: (થોડી વાર પછી) સમય બદલાતો લાગે છે. 

: મને થયું કે સામેના પાણીમાં આગ લાગી. 

: થોડી વાર પછી સૂરજ પોતે જ એ આગમાં કૂદી પડશે. 
: એ મારાથી જોયું નહીં જાય. 

: તો તે ક્ષણે મને વળગી પડજો. 

: આ તમારી અંદરનું પાપ બોલ્યું. 

: જ્યાં જ્યાં સંતાપ ત્યાં ત્યાં પાપ. 

: તમે તો હવે એનો જ જાપ શરૂ કરી દીધો. 

: પાપ વિશે વાતો કરવાથી જરા સારું લાગે છે. 

: બસ હવે, બંધ કરો, નહીં તો હું શાપ આપીશ. 


80 આધુનિક ગુજરાતી એકાંકીઓ 


પુરુષ-2 


સ્ત્રી 
પુરુષ-2 
સ્ત્રી 
પુરુષ-2 
સ્ત્રી 
પુરુષ-2 


સ્ત્રી 


પુરુષ-2 
સ્ત્રી 
પુરુષ-2 
સ્ત્રી 
પુરુષ-2 
સ્ત્રી 


પુરુષ-2 


પુરુષ-2 


પુરુષ-2 
પુરુષ-1 


$ પેલા અર્જુને કહ્યું છે કે પાપ કરતાં શાપ સારો. જોકે તમારી પોસેથી 


તો મને - 


: આપણે આડવાતે ચડી ગયાં. 

: તો ઝડપ વઘારો. 

: (સહેજ ઝડપ વધારતાં) બસ ? 

: આ ઝડપ કહેવાય? 

# કેવા કૂર છો તમે ! (બેસી પડે છે.) 

: (ગતિ ઘટાડતાં) ઊભાં થાઓ. ભૂલી ન જાઓ કે આપણને શું કહેવામાં 


આવ્યું છે. 


: ઓહ ! આ તો અસહ્ય છે. (ઉભી થાય છે. ચાલતી નથી) જુલમ છે આ 


તો. 


: આપણે આમ ને આમ ચાલતાં ૨હેવાનું છે. આમ ને આમ. 
: ક્યાં સુધી ? 

: છેક અદૃશ્ય થઈ જવાય ત્યાં સુઘી. 

: કોનાથી? 

: બીજા કોનાથી વળી ? એનાથી. 

: એને શો અધિકાર છે આમ આપણને કાઢી મૂકવાનો ? 


[ ત્યાં પુરુષ-1 પ્રવેશે છે. એની ઉમર વધેલી લાગે છે, એના હાથમાં બે 
ચાબુક છે. ] 


: (ઝડપ વધારતાં) લો હવે, કરો અધિકારની વાતો. આ આવ્યો તમારો - 


આપણો સગલો. 


: (અનુસરતાં) મૂંગા રહો. જરા ડહાપણ વાપરો. 


[ પુરુષ-1 એમની વચ્ચેના પાછલા ભાગમાં બંને હાથમાં લટકતા ચાબુક 
રાખી ઊભો રહે છે. ] 


: હવે ડહાપણ શા ખપત્તું ? એના હાથમાં ચાબુક છે. એક નહીં પણ બે. 

₹ તો આપણા માટે જુદા જુદા લાવવાની શી જરૂર હતી ? 

: એક જરા હળવો હશે, રેશમી હશે. 

: (વચ્ચે આવતાં) ના. બંને સરખા છે. લો, પકડો. (બંને ચાલતાં અટકે છે) 


આવડશે કે પહેલાં શીખવી લઉ ? બંને જણાં એકસાથે મારા પર તૂટી પડો, 
ખતમ કરી નાખો મને. મિટાવી દો આ તખ્તા પરથી. લો, જોઈ શું રહ્યા 
છો ? તમારે અલોપ નથી થવું તો મારો લોપ કરી નાખો. (પુરુષ-2 અને 
સ્ત્રી હસી પડે છે.) હું આવી ગંભીર વાત કરું છું ને તમે મુક્ત કંઠે હસો 
છો ? લો (બંને હસવાનો અવાજ મોટો કરે છે.) મારો ઉપહાસ ન કરો. 
સાંભળો. હું બોલું છું એ સંભળાય છે કે નહીં ? 

[ખડખડાટ હાસ્ય વચ્ચે અંધકાર. ત્રણેયનું પ્રસ્થાન ] 


લેખક 


દિગ્દર્શક 
લેખક 


દિગ્દર્શક 
લેખક 


દિગ્દર્શક 
લેખક 


દિગ્દર્શક 
લેખક 
દિગ્દર્શક 
લેખક 


દિગ્દર્શક 
પ્રૉમ્પ્ટર 


દિગ્દર્શક 
લેખક 


પ્રોંમ્પ્ટર 
લેખક 
દિગ્દર્શક 
લેખક 


દિગ્દર્શક 


લેખક 


ત્રીજો પુરુષ 81 


: ઉવેશતાં) કેમ ભાઈ અંધારું કર્યું ? ચર્ચા નથી કરવી ? 


ઉકાશ થાય છે.) 


: તમે જરા વહેલો પ્રવેશ કર્યો. 
: સ્ટેજનું આકર્ષણે ખરું ને ! ખાસ તો તમારા સ્ટેજનું. બોલાવો તમારા 


કલાકરોને ! 


₹ એ બધાં તો મેકઅપ ઉતારવા લાગી ગયાં હશે. 
: કેમ, આનું આ દૃશ્ય બીજી રીતે ભજવવું નથી ? તમે કહેતા હતા કે એકનું 


એક દૃશ્ય બે રીતે ભજવી શકાય. જુદાં જુદાં પાત્રોના પોઈન્ટ ઓંફ વ્યૂથી. 


& હા, ભજવી શકાય. એ રીતે લખાયું હોય તો, 
: તમે મારી પાસે બીજી વાર લખાવરાવ્યું એથી મને થયું કે તમનેય વધુ 


મહેનત પડે એવું કરું. 


: એનો વાંધો નહીં પણ એમાંથી ચં. ચી. પ્રગટ થવા જોઈએ. 

: એ પ્રેક્ષકો પર આધાર રાખે છે. 

2 પણ દિગ્દર્શકને તો પહેલાં સમજાવું જોઈએ ને ! 

: એજરૂરી છે ? ક્યારેક લેખકને જ સમજાયું ન હોય પછી દિગ્દર્શકને ક્યાંથી 


સમજાય ? 


ઃ તેથી તમે આ દૃશ્યમાં એવું બતાવ્યું કે ચં. ચી.ને દિગ્દર્શક તરીકે નિષ્ફળતા 


મળી છે ? અરે ભાઈ પ્રૉમ્પ્ટર ?- 


& હમણાં બોલ્યા એ લાઇન જ નથી. એ તો તમને એ. તિષ્ફળ કેમ લાગ્યા 


એમ પૂછો છો. 


# હા, તમને સી. સી. નિષ્ફળ કેમ લાગ્યા? 
$ તમને એવું લાગ્યું ? મેં તો દિગ્દર્શન માટેના એમના પરિશ્રમની વાત કરી 


છે. પોતે તૂટીફૂટી જાય ત્યાં સુધી કેવા વળગી રહે છે એ કહ્યું છે. જે માણસ 
સમર્પિત થઈ જાય એના માટે નિષ્ફળતા કેવી ? મારે મન તો., ચં. ચી.... 
ભાઈ પ્રૉમ્પ્ટર, મારે મન તો, ચં. ચી. કેવા છે ? 


: હીરાની કણ.... 

: તૂટીને ખંડખંડ વેરાઈ ગયેલા સાચા હીરા જેવા છે. 

: એને માટે પાછું પ્રૉમ્પ્ટિગ લેવું પડે છે ? 

$ તમને લેતાં સંકોચ ન થાય માટે. હાં, તો તમે રહ્યા આજના સફળ 


દિગ્દર્શક, તેથી એક એક ગ્રયોગે તમે પાંચ-દસ હજારનો વકરો કરો એટલે 
તમને ચં. ચી. એવા લાગ્યા હશે. પણ તમારું આઈ. એન. ટી.નું ઠીક 
ચાલ્યું. એમ ચં. ચી.ની કલ્પનાનું નટઘર અસ્તિત્વમાં આવ્યું હોત તો એ 
ભાસ્તનો બીજો અલકાઝી કે શંભુ મિત્રા હોત. 


: ત્યાં જ તમે પકડાઈ જાઓ છો. મારા હિસાબે તો શંભુ મિત્રા હોત, 


અલકાઝી હોત ને સી. સી. પણ હોત. સી. સી. માટે માપદંડ શા માટે ? 


: બસ ત્યારે, આપણા હૃદયમાં ચં. ચી. માટે આદર હોય તો એમના [વેશે 


ર્ર 


82 આધુનિક ગુજરાતી એકાંકીઓ 


દિગ્દર્શક 
લેખક 


પ્રૉમ્પ્ટર 
દિગ્દર્શક 
લેખક 
દિગ્દર્શક 


લેખક 


દિગ્દર્શક 
લેખક 
દિગ્દર્શક 
કેખક 


દિગ્દર્શક 
લેખક 


દિગ્દર્શક 
, લેખક 


દિગ્દર્શક 
લેખક 


દિગ્દર્શક 
લેખક 


વ્યંગમાં કહેવાયેલું પણ વહાલું લાગે. 


: મુંબઈના કલારસિકોને તો આદર છે જ. 
: હું જાણું છું કે અહીંના લેખકોને પણ પ્રેમ છે. અને તમે જાણો છો કે મને - 


(અંદર જોઈ) મને તો શું છે ? 


: બસ એટલું જ છે. 
# જેટલું હોય એટલું; એ તમારા લખાણમાંથી પ્રગટ થવું જોઈએ. 
: તો ચાલો, નવી ગિક્લી નવો દાવ, એકાદ સરસ દૃશ્ય લખી તાખીએ. 


સપનામાં લખ્યું હોય એવું. 


: પાછું સાવ સ્વપ્નિલ ન થઈ જાય. એમના જીવનના કેટલાક નક્કર 


અનુભવો આવવા જોઈએ. 


$ હું જાણું છું, એમાંથી કેટલાક તમને અત્યારે જ કહી દઉ ? તમે પાસ કરો 


એ લખું. 


: વેરી ગુડ. તો. થવા દો. કંઈ પીશો ? 

ડ માત્ર ચા. 

: (સિગારેટ ધરતાં) પ્લીઝ હેવ ઇટ. 

2 (સિગારેટલઈને મૂકી રાખતાં) તો સાંભળો . એક વારચં. ચી. બીજાલેખક 


સાથે ટ્રેનમાં એવી ચર્ચાએ ચડી ગયા કે ગાડી છેક્ષા સ્ટેશને જઈ પાછી ફરી 
ત્યાર સુધી એમની ચર્ચા ચાલતી રહી. 


: આનું તો તમે પહેલાં આખું દૃશ્ય લખેલું. 
: તમે વાંચેલું કે નહીં એની ખાતરી કરવી હતી. ચં. ચી. રહ્યા આજીવન 


પ્રવાસી તેથી તે એ દૃશ્ય તમારે ભજવવું જોઈતું હતું, ખેર , એક વાર એક 
પરદેશના રેડિયો-સ્ટેશનમાં જાતને છુપાવીને ઘૂસી ગયેલા. 


: જાસૂસી કરવા? 
: ના, જ્ઞાન વધારવા. પણ એ લોકો રેડેયોમાં કામ કરનારને પ્રવેશવા દેતા 


નહીં. ચં, ચી.એ વિચારી લીઘું . આપણે, એક વીગત નહીં જાહેર કરીએ 
તો આપણામાં બીજાજે અનેક ગુણો છે એ ઓછા ઊડી જવાના છે ? આવું 
સુંદર રેડિયો-સ્ટેશન જોયા વિતતા પાછા જવું એમાં ડહાપણ નથી. પોતાના 
જીવનની એક હકીકત ઓછી કરીને એમણે પ્રવેશ મેળવ્યો. બધું ધરાઈને 
જોયું અને ધરાઈને એમની સાથે વાતો કરી. 


: પછી વાર્તાલાપ આપ્યો કે નહીં ? 
: ચં. ચી.ને તમે બજારમાં મોકલો તોય વાર્તાલાપ આપ્યા વિના પાછા ન 


આવે તો પછી આ તો રેડિયો-સ્ટેશન. એમણે ઓફર સ્વીકારી લીધી. 


: ચં. ચી. નમ્ર તો ખરા જ, “નિખાલસ પણ. 
: અહીં તો પૈસા પણ મળવાના હતા. પેલાઓએ કહેલું કે તમતમારે મન 


મૂકીને બોલજો. થાય એટલું લાંબું થવા દેજો. એમાંથી અમે સાડા ચૌદ 
મિનિટનું તૈયાર કરીશું. 


દિગ્દર્શક 


લેખક 
દિગ્દર્શક 
લેખક 


દિગ્દર્શક 
લેખક 
દિગ્દર્શક 
લેખક 
દિગ્દર્શક 
લેખક 
દિગ્દર્શક 
લેખક 


દિગ્દર્શક 
લેખક 


દિગ્દર્શક 
લેખક 
દિગ્દર્શક 
લેખક 


દિગ્દર્શક 
લેખક 


દિગ્દર્શક 
લેખક 


દિગ્દર્શક 
લેખક 


ત્રીજો પુરુષ 83 


: પણ ચં. ચી. સાડા ચૌદ મિનિટે જ પૂર્ણવિરામ મૂકીને ઊભા થઈ ગયા હશે 


ખરુંને? 


: હા, આકાશવાણીનો અનુભવી જ સાડા ચૌદ મિત્તિટમાં પૂરું કરી શકે. 
: એ પકડાયેલા ખરા? 


: પકડાયા હોત તો અહીં પાછા ક્યાંથી આવત ? ઊલટાની એમની કદર 


થઈ. નિયામક એમને ઓળખતો હતો. 


: હા, પરદેશમાં એમને ઓળખે ખરા. 

: આપણા કરતાં વધુ સારી રીતે. 

: બસ તો? ચાલો. અરે પણ ભૂલ્યો, ચા હજી આવી નથી. 

: તમે મગાવી જ નથી. 

* સરી, ભૂલી ગયો. તમારી વાતમાં એવો રસ પડ્યો કે - 

: કે પછી કશાક વિચારમાં હતા ? 

# ના, ના, અરે ભાઈ ચાનું કહેજે. 

₹ (પ્રોંમ્પ્ટર ચાનું કહેવા સામી બાજુ જાય છે એને રોકીને) અરે ભાઈ, તું ન 


જતો, તારી અહીં જરૂર પડશે. 


: હં, આપણે કયા મુદ્દા પર આવેલા ? 
: મુદ્દાઓથી દૂર રહીને આપણે માત્ર વાતો કરતા હતા. ચં, ચી.ના નક્કર 


અનુભવોની. 


: પણ આમાં જેને જેન્યુઇન એક્સ્પીરિયન્સ કહી શકાય એવો તો - 

: એક યાદ આવે છે, પણ એ અહીં - 

: કહો તો ખરા. 

: એક વાર એમણે ભાષણ કરવા જવાનું હતું , રાત્રે ભારે વરસાદ થયો. 


રસ્તામાં એક વહેળો આવે, પાણીથી છલોછલ. કેડ સમું ઊંડાણ . 
ચં. ચી.તો ઊભા જ રહી ગયા. વરસાદમાં થોડાઘણા ભીંજાયા હોઈએ 
તો જુદી વાત, શ્રોતાઓની સહાનુભૂતિ વધે. પણ આ તો અડઘા કોરા 
ને અડઘા - 


$ માંડી વાળ્યું ? 
$ માંડી વાળે એ બીજા. તરત રસ્તો કાઢ્યો. ધોતિયું પલળવા ન દીધું , સામે 


કાંઠે જઈને કુશળતાથી પહેરી લીઘું. 


$ મેં જેન્યુઈન એકસ્પીરિયન્સની વાત કરી હતી અને તમે - 
: કેમ, આ જેન્યુઈન નથી ? તમે જ કહો, ચં. ચી. વિના બીજાકોઈ ગુજરાતી 


લેખકમાં આવી હિમત ખરી ? 


: સાચું, પણ મારે નાટક જોઈતું હતું. 
: ચં. ચી, વિશે નહીં પણ એમના જેવા માણસ વિશે લખી આપું , જેથી નાટક 


સારું થાય તો પચ્ચીસ વર્ષ પછી પણ - 


84 આઘુનિક ગુજરાતી એકાંકીઓ 


દિગ્દર્શક 
લેખક 


પ્રૉમ્પ્ટર 
લૈખક 


દિગ્દર્શક 
લેખક 


પુરુષ-1 


સ્ત્રી 

પુરુષ-1 
પુરુષ-2 
પુરુષ-1 


પુરુષ-1 


પુરુષ-2 


પુરુષ-1 


પુરુષ-1 


: કેમ, પચ્ચીસ વર્ષ પછી શું ? અમે તો ચં. ચી.ની શતાબ્દી પણ ઊજવવાના 
છીએ. 


: તો હવે હું લખી મોકલું એવું ભજવજો. અને યાદ રાખજો. 
: યાદ છે ? 
: હા, આ બરાબર યાદ છે કે હું ચં. ચી.ને કોઈથી કમ નથી માનતો. બલે 


દુલો રાજામાનું છું. એમના વેશે કંઈ ઘસાતું લાગે તો માનજો કે વેરભાવે 
ભજું છું. 


: વી શેલ ટેક ઇટ ઇન આ ટ્ટુ સ્પિરિટ. 
ત્ર થેન્ક્યુ. 


[ બંને જણ જાય છે. પ્રકાશ-પરિવર્તન. હવે પ્રૌઢ દેખાતો પુરુષ-1 લે 
ખુરશી લઈને પ્રવેશે. એક બાજુ ગોઠવતાં બોલે છે. | 


: આવો, અરે આવો આવો. એમ બહાર શા માટે ઊભાં છો ? 


[ પુરુષ-2 અને સ્ત્રી સંકોચ સાથે પ્રવેશે છે. ] 
બેસો, આ તમારી જ જગા છે. 


: હવે ક્યાં સુધી બેસી રહીશું ? 

: તમારા માટે નહીં તો મારા માટે બેસો. 

: બેસો ત્યારે, ડોસાનું મન રાખો. 

: શું કહ્યું ? ડોસો ? હું (સ્ત્રીને) તમે એની સાથે સહમત છો ? 

: (પુરુષ-1ની સામે જોયા વિના) હકીકત સાથે તો સહમત થવું જ પડે ત્તે ! 


(૧-ને) હાં, તો તમે તમારું કામ કરો. અમારી ચિંતા ન કરતા. 


: લો કરો વાત ! મારે ત્યાં બેઠાં છો ને ચિંતા ન કરું? 
# એમ માનજો કે અમે તમારે ત્યાં નથી. તમે કહેતાં'તા ને કે આજે તમારે 


ઘર ગોઠવવાનું છે. તો ગોઠવો. 


: ક્યારેક તો માણસે ઠરીઠામ થવું જ રહ્યું ! હાં, તમતમારે અમારી હાજરીનો 


ખ્યાલ રાખ્યા વિના પોતાનું જ ગોઠવો. 


: (એક બાજુના ટેબલ પરતી ગઠરિયાં છોડતાં) એમાં શું ગોઠવવાનું હતું ? 


જુઓ. આ દીવાલો તો પહેલાંથી ગોઠવાયેલી જ છે ! આ તળિયું પણ મોટો 
ઘડાકો થાય ત્યારે જ ધ્રૂજે છે. પણ કશું પડતું નથી. અકળાઉ છું તો બારી 
બહાર જોઉં છું. આ બારીમાંથી ક્યારેક બહારતી ઘૂણી આવે છે ને મારી 
આંખના મોતિયા પકવે છે. (બીજી બારી બતાવતાં) આ બારીમાં થઈને 
ઘોંઘાટ અંદર આવે છે ને ઘીમે ધીમે ઠરીને મારી બહેરાશને પોષણ આપે 
છે. (ત્રીજી બારી બતાવતાં) આ બારીમાંથી સ્મશાન દેખાય, છે. એમાં 
વેતાળ નામે મારો એક મિત્ર રહે છે. મિત્ર ખરો પણ દૂરથી જ પ્રશ્ન પૂછે 
છ આ ઉમરેય મને મૂંઝવી નાખે છે. (એ બારી પાસે સ્થિર ઊભો રહે 


: આ માણસ પોતાને વીર વિકમ માનતો લાગે છે. 


પુરુષ-2 
પુરુષ-2 


પુરુષ-1 


પુરુષ-2 


પુરુષ-2 


પુરુષ-2 
પુરુષ-1 


પુરુષ-2 


પુરુષ-2 


પુરુષ-2 


પુરુષ-2 


ત્રીજો પુરુષ 85 


: કેમ વિક્રમ વૃદ્ધ તહોતો થયો ? 

₹ તને એના માટે સહાનુભૂતિ થઈ ? 

: એને તો મારા માટે સહાનુભૂતિ છે જ. 

: સ્વાભાવિક છે. 

: તું કંઈક જુદુ સમજતો લાગે છે. 

* (આગળ આવી થોડી વાર દૂર મૂંગા ઊભા રહ્યા પછી) અરે માફ કરજો, 


હું તો ભૂલી જ ગયેલો કે તમે અહીં છો. સારું થચું કે તુરત ચાદ આવી 
ગયું. હાં તો - હું તને કંઈક કહેતો હતો કે તમે મને - 


: આપણે એને કંઈ કહેલું ? 
: હા, થર ગોઠવવા અંગે. 
: તું જરા એની પાસે જઈને કહી દે કે એનું ગોઠવે અને આપણી બાબતે 


નિશ્ચિત રહે. 


₹ તું જ કહી દે ને ! 
: હવે એને કશું કહેવાનું મન થતું નથી. 
: અરે હા, ઠીક યાદ આવ્યું. હું આ ઘરની એટલે કે મકાનની વાત કરતો 


હતો, આ સ્થિર દીવાલો, આ ક્યારેક કંપતું તળિયું , બહારની સૃષ્ટિને 
અંદર ડોકિયાં કરાવતી આ બારીઓ - એ બધું તો આપોઆપ છે. મારે 
પોતે તો બેત્રણ વસ્તુ જ ગોઠવવાની છે. આ બાજુ એક નાનું મેજ, એના 
ઉપર એક બાજુથી કોરા રહેલા કાગળ, અહીં એક ખાટલો ને વચ્ચે એક 
નાનો ઘોડો, જેના ઉપર મારી દવાઓ રહેશે. માણસ માટે ભાતભાતની 
દવાઓ બનાવવામાં આવી છે તો થોડીક આપણે પણ કેમ ન રાખવી? હું 
તો દવા ભેગી જ્યોતિષશાસ્ત્રની એકબે ચોપડીઓ પણ રાખીશ. ગ્રહોના 
યોગ અને માણસના રોગને ઘણો સંબંધ છે. (સ્થિર, પોતાનામાં મગ્ન 
દેખાય છે.) 


: આ માણસ જ્યોતિષમાં માનતો હશે ખરો ? 

: કેમ તારે તારા જોષ જોડાવવાં છે ? 

$ હું એને વિશે કશુંક વિચારું છું એય તને ગમતું નથી ? 

: મારા ગમા-અણગમાનો સવાલ નથી. સવાલ એ છે કે હવે તારા વિશે 


વિચારે છે કે કેમ? 


: તો, ચાલ આપણે જઈએ. 

ઃ ક્યાં? 

: બહાર. 

: (ઊઠીને અંદર ભણી ચાલવા જાય છે.) ચાલો. 

: (એને પકડીને પાછો ખેંચી લાવતાં) એ તો અંદરનો રસ્તો છે. આમ જઈએ 


(પ્ેક્ષાગારમાં ઊતરવાનાં પગથિયાં બતાવતાં) બહાર... 


86 આધઘુનિક ગુજરાતી એકાંકીઓ 


પુરુષ-2 


પુરુષ-1 


પુરુષ-2 


પુરુષ-2 


પુરુષ-1 


લેખક 
દિગ્દર્શક 
પુરુષ-1 


પુરુષ-2 
લેખક 


પુરુષ-1 
લેખક 
દિગ્દર્શક 


# છેવટે તેં સાચો રસ્તો શોધી કાઢ્યો. ચાલો. 


[ બંને પ્રેક્ષાગારમાં ઊતરીને દેખાવાં બંઘ થાય છે. ] 


: હું શું કહેતો હતો ? અરે હા, જે કહેતો હતો. એના વિચારે ચડી ગયેલો, 


ગ્રહોના વિચારમાં ઊંડો ઊતરી ગયેલો. એક યોગ એવો છે કે જાતકના 
મૃત્યુ વખતે એની પાસે કોઈ હાજર ન હોય. એના માથે હાથ મૂકીને પોતે 
કંઈક ગુમાવ્યું છે એવું કહેનાર કોઈ ન હોય. એટલું જ નહીં, દૂરથી પણ 
એના માટે રોનાર કોઈ ન હોય. (પુરુષ-2 અને સ્ત્રીની ખાલી ખુરશીઓ 
ભણી નજર કરતાં) સાચું કહું છું હો. તમે કેમ બોલતાં નથી ? કંઈક તો 
બોલો... મારો વિરોધ તો કરો. 

[મંચપરનો પ્રકાશ મંદ થાય છે અને પ્રેક્ષાગારમાં પહોંચેલાં પુરુષ-? અને 
સ્ત્રીનો સંવાદ સંભળાય છે. ] 


: અમને હવે એની કશી વાત સંભળાય એમ નથી. 

: કારણ કે અમે હવે તમારી સાથે છીએ. 

: તમારે એને વિશે કંઈ જાણવું હોય તો એને પૂછશો નહીં. 

: કદાચ તમને એને વિશે જાણવાનું મન નહીં થાય, પણ જો થાય તો હું છું. 


[સ્ટેજ પર સ્મશાન નિર્દેશથી બારી પર પ્રકાશ. પુરુષ-1 ત્યાં ઊભો છે.] 


: વેતાલ, એ વેતાલ ! આવ, અહીં આવ. આજે તને હું વાર્તા કહું. પછી હું 


જ તને સવાલ. પૂછું. હા, સવાલ પૂછીને એવો મૂંઝવી ત્તાખું કે બેટમજી 
પછી ચૂં કે ચાં ન કરે. આમ આવ. શું કહ્યું ? ત્યાંથી જ સંભળાશે ? તો 
સાંભળ. શું કહ્યું ? ગાઈને સંભળાવું ? ભલે, એમ. 

એક હતી રાજકુમારી ! 

નો'તો રાજાને નો'તી રાણી. એક હતી. 

રમતી'તી એ તો થઈ ફૂલની વાણી, 

વાત કરે સૌરભ-શી નજરું ઢાળી, એક હતી-૦ 

[ લેખક અને દિગ્દર્શક અંદરથી જ વાતો કરતા હોય એમ ત્રવેશે છે. ] 


: બોલો, હવે કંઈ કહેવા જેવું રહ્યું ? 
: એટલું કે આ દૃશ્ય ચં. ચી. વિશે ન હતું. 
: મને લાગ્યું કે આ મારા વિશે હતું. 


[ દરમ્યાન સ્ત્રી અને પુરુષ-2 મંચ પર આવી જાય છે. ] 


: આ વળી એમ કહેતા હતા કે - 
: તો તમે શું કહેતાં'તાં ? 
: માફ કરજો, તમે બે તો હતાં જ નહીં. લેખકના ચિત્તમાંથી પ્રગટ થઈને 


છેવટે સહુની સાથે ભળી ગયાં. 


: અહીં લેખક એટલે તો છું કે તમે? 
: તમે. આ એકપાત્રીય નાટક હતું. 
: એથી સાબિત થાય છે ખરું કે એ ચં. ચી. વિશે હતું ? 


લેખક 

દિગ્દર્શક 
પુરુષ-1 
પુરુષ-2 


લેખક 
લેખક 
દિગ્દર્શક 
લેખક 
દિગ્દર્શક 


લેખક 
દિગ્દર્શક 


ત્રીજો પુરુષ 87 


# કશુંય સાબિત કરવાની જરૂર જ શી છે? 

: તોપણ એટલું તો સાબિત થયું કે આ નાટક ચં. ચી. વિશે ન હતું. 

* તો મારા ઇન્વોલ્વમેન્ટનું શું ? 

# અને મારા એન્કાઉન્ટરનું ? 

: એ બધું આપણે પછી સમજીશું, ચાલો. 

: જતાં પહેલાં ચં. ચી,ને શુભેચ્છાઓ તો આપતાં જાઓ ! 

: હમણાં જ આપી. તે હવે એ લખશે એ નાટક ભજવીને પણ શુભેચ્છા 


આપીશું. 


: ચં. ચી. નાટક લખે એ શક્ય છે. 
: પણ એમના વિશે નાટક લખવું અશક્ય છે. 
: અને લખાય તો ચં. ચી. સિવાય બીજા કોઈથી ભજવાય એ પણ એટલું જ 


અશક્ય છે. 


: અમે અમારી નિષ્ફળતાઓ સ્વીકારીને ચં. ચી.ની સફળતા ઇચ્છીએ 
છીએ 


ડ એમને સદાસર્વદા જીવવાની વિનંતી કરીએ છીએ. 
# અને હવે ગુર્જર રંગભૂમિને આશીર્વાદ આપવા અત્રે આમંત્રીએ છીએ. 
: આવો પધારો. આ તમારી જગ! તમને અર્પણ કરીએ છીએ. 


[પડદો] 


8 
ટેલિફોન 


હસમુખ બારાડી 


પાત્રો: મંજુ * સંજીવ 


મંજુ 


સંજીવ 


મંજુ 


[ ટેલિફોનની ઘંટડી - મંજુનો પ્રવેશ ] 


 હક્લો, કોનું કામ છે ? - તમે કયો નંબર લગાવ્યો છે ? ના, પણ આ તો 


3373839 છે. (મૂકવા જાય છે.) ના. મારું નામ મંજરી નથી - ના, અહીં 
કોઈ મંજરી નથી; પડોશમાંય નથી - એલિસબ્રિજ . બરાબર - ના, સંજય 
નહીં, સંજીવ એપાર્ટમેન્ટ - (કંટાળીને) રોંગ નંબર, પ્લીઝ. 

[ મૂકે છે. જાય છે. ફરી ઘંટડી. સંજીવનો પ્રવેશ. ] 


: યસ? 3373839 : સંજીવ એપાર્ટમેન્ટ ! - બરાબર ! - કોનું કામ છે ?.... 


કૌનું ? - આપ કોણ બોલો છો ? એમાં સરપ્રાઈઝ શું રાખવાનું ? - ના, 
મને તમારો અવાજ ન ઓળખાયો. આપણે મળ્યાં લાગતાં નથી - સારું, 
બોલાવું છું, એક મિનિટ - મંજુ, એ મંજુ - (અંદરથી અવાજ : એ આવી-) 
*** પ્લીઝ હોલ્ડ ઓન, 

[ રિસિવર મૂકે છે. સંજીવ અંદર જાય છે. મંજુ આવે છે. ] 


: યસ - હું ઈઝ સ્પીકિંગ ? - ના, માફ કરજો, ઓળખાણ ન પડી. - હા, હું 


મંજુ - મારો અવાજ આમ તો બદલાયો છે થોડો - હા, દેખાવેય થોડો - 
પણ ના, હજી તમારી ઓળખાણ નથી પડી - કોણ ? રણધીર? રણધીર 
પટેલ ? - હજી કંઈ બેસતું નથી. પ્લીઝ, મારી પાસે ઝાઝો વખત નથી - 
અરે થોડી વાર પહેલાં તમે ફોન કરેલો ? - ના, મને તમારા જેવો અવાજ 
લાગેલો - શું ? કેટલાં વરસ - ? ના, હજીય કોઈ રણધીર પટેલ યાદ નથી 
આવતા - સંજીવે તમારો અવાજ ઓળખેલો ? - સારું, માફ કરો, 
રણઘીરભાઈ, નથી ઓળખાણ પડી - બોલો, તમારે શું કામ છે ? - તો 
મળવા આવો, પણ ઊભા રહો, મારે મારા પતિને અનુકૂળ છે કે નહીં, - 
શું? - બહાર ? -એકલી ?... માફ કરજો, પણ હું બહાર, એકલી કોઈને 
મળતી નથી. -પણ એવું શું કામ છે, ને તમે કોણ છો, એની ઓળખાણેય 
હજી - હેં? મજા? - વ્હોટ? - (માઉથ પર હાથ મૂકી) એ સાંભળો છો? 
સંજીવ, જલ્દી.... (ફોનમાં) ના, ના કહ્યું ને તમને 

[ફોન કાનથી દૂર રાખે છે, સંજીવ પ્રવેશે એટલે એને ફોન આપે છે. ] 


સંજીવ 


મંજુ 
સંજીવ 
મંજુ 
સંજીવ 
મંજુ 
સંજીવ 
મંજુ 
સંજીવ 
મંજુ 
સંજીવ 
મંજુ 
સંજીવ 
મંજુ 
સંજીવ 


મંજુ 
સંજીવ 
મંજુ 
સંજીવ 


મંજુ 
સંજીવ 
મંજુ 
સંજીવ 
મંજુ 
સંજીવ 


ટેલિફોન 89 


: (થોડું સાંભળી) એ મિસ્ટર, જરા મોં સંભાળીને બોલો - શું ? - અને ન 


આપું તો ? વ્હોટ ? તમે છો કોણ ? - શું કામ છે ? - નોનસેન્સ...! 
(રિસિવર પછાડીને મૂકે છે) .... ઓળખે છે એને ? 


#તના. 

* તો પછી? 

: ફોન તો તમે મને આપ્યો હતો. 

* એણે તારું નામ દીધું એટલે... કહે : મારા અવાજનું એને સરપ્રાઈઝ થશે. 
# મૃને કોઈ રણધીર પટેલ યાદ નથી આવતો. અને એય આવું કહી શકે 


એવા કોઈને.... 


: એણે શું કહ્યું ? 

: અડધું તો તમે સાંભળ્યું. 

: એની પહેલાં ? 

: પહેલાં મને કહે : બહાર મળવા આવ - એકલી ! 

હું. 

: અને પછી બઘું ગંદું ગંદુ - 

: ખરા માણસો હોય છે. ગમે ત્યાં રોંગ નંબર લાગી જાય એટલે - 

: પણ તમે તો કહો છો, એણે મારું નામ કહ્યું ! 

: ના, યાદ કરતાં હવે એમ લાગે છે, કે એણે તારું નામ નહોતું કહ્યું. આપણા 


મકાનનું નામ કહ્યું - સંજીવ એપાર્ટમેન્ટ, 


: નેનંબર? 

# નંબર એણે બરાબર કહ્યો હતો. 

: એટલે કોઈ જાણભેદુ ? 

: કોને ખબર ? હશે, ચાલો, આપણે હવે - 


[ બન્ને ઊભાં થાય. ફરી ઘંટડી, ] 
હક્લો - તમે છો કોણ, મિસ્ટર.... શું ? - કંઈ લાજશરમ છે ? આ સંસ્કારી 
મધ્યમ વર્ગનું કુટુમ્બ છે - શું ? તમે અત્યારે સામે હોત, તો મેં તમારું ગળું 
જ દાબી દીધું હોત - ના, એને હું કોન નહીં આપું - અને ફરીથી ફોન કર્યો 
છે, તો - (ફોન મૂકે છે.) 


: શું થયું ? 

: એણે મૂકી દીઘો. 

: એવું જ ગંદુ બોલતો હતો. ? 

: હા, આ માણસ હશે કોણ ? શા'માટે આમ -? 
: એ ફોન ક્યાંથી કરતો હશે ? 

: પબ્લિક ટેલિફોન નથી લાગતો. 


90 આઘુનિક ગુજરાતી એકાંકીઓ 


મંજુ 
સંજીવ 
મંજુ 


સંજીવ 
મંજ્‌ 
સંજીવ 
મંજુ 
સંજીવ 
મંજુ 
સંજીવ 
મંજુ 
સંજીવ 
મંજુ 
સંજીવ 
મંજુ 


સંજીવ 


મંજુ 
સંજીવ 


સંજીવ 
મંજુ 


સંજીવ 


: રણધીર પટેલના નામનો ફોન તો નથી ડિરેક્ટરીમાં ? 
1 બંને ડિરેક્ટરી જુએ છે. ] 
: આવો માણસ પોતાનું સાચું નામ ન આપે. 
: ડિરેક્ટરીમાં નથી. આપણે. પોલીસને કહીએ ? 
[ ફરી ઘંટડી ] 
વાગવા દો. આપણે નથી ઉપાડવો. 
: પણ એ જ માણસ ન હોય ત્તો? 
: તમને કોઈનો ફોન આવવાનો હતો? 
# ઈમરજન્સીમાં કોઈ પણ ફોન કરે - કદાચ, કારખાનેથી - 
[ સંજીત ઉપાડે છે - થોડું સાંભળીને મૂકી દે છે. ] 
: એ હતો ? શું કહ્યું ? 
# કહે : પોલીસને નહીં કહેશો. 
: એટલે ? આપણી વાત એ ક્યાંયથી સાંભળે છે ? 
: ... પછી કહે : આવા ફોન પછી. બધાં આવું વિચારે એની મને ખબર છે. 
: નાલાયક ! 
: અને કહે : તમે કંઈ બોલ્યા વિના આ ફોન મૂકી દેશો એ પણ હું જાણું દું. 
: રાસ્કલ | આપણે પોલીસને જ કહી દઈએ... પણ બીજી વીગતો શું 
આપીએ? 
: હું ટેલિફોન એક્સચેન્જમાં ફરિયાદ કરું ? 
: પણ ધારો કે હવે ફોન ન આવે તો ?.,. એને કોઈ આવો જ રોંગ નંબર 
લાગી જાય તો ?.... 
[ ઘંટડી. બજ્ઞે સ્તબ્ધ બની જુએ. મંજુ ઉપાડવા જાય. ] 
# તું ન ઉપાડીશ, એ તારું નામ જપ્યા કરે છે - ના કહું છું તને - પ્લીઝ.... 
[ મંજુ ફોન ઉપાડીને બાજુમાં મૂકે છે. ] 
મને એમ, કે તું એની સાથે વાત કરીશ, 
: આમ ઉપાડીને બાજુમાં મૂક્યા કરશું, એટલે પોતાની મેળે - 
: હા. એ ઠીક છે. ક્યાં સુધી એ લગાડ્યા કરશે ? પણ ધારો કે કોઈનો ખાસ 
ફોન હશે તો ? 
[ મંજુ ઉપાડવા જાય. ] 


: તું એને સાંભળીશ નહીં - પ્લીઝ - (મંજુ રિસિવર ક્રેડલ પર મૂકે છે.) 
હાશ.... 
: મેં ય એના જેવા થવાનું નકકી કર્યું છે. એ ફોન કર્યા કરશે, અને હું એને 
ઉપાડીને આમ - 
[ઘંટડી] 
: આનો અર્થ એ કે આની પહેલાંનો ફોન એનો નહોતો. 


મંજુ 
સંજીવ 
મંજુ 


સંજીવ 
મંજુ 
સંજીવ 


મંજુ 


સંજીવ 


મંજુ 
સંજીવ 
મંજુ 
સંજીવ 
મંજુ 
સંજીવ 
મંજુ 
સંજીવ 


મંજુ 


ટેલિફોન 91 


: કેમ? 
& આટલા જલ્દી સાત આંકડા ન લાગે. 
₹ તો ઉપાડી જુઓ - પણ આ કદાચ પેલા રણધીરનો જ હશે... ઉપાડો... 


જોઈ તો જુઓ... આવા કેવા સાવ ? (પોતે જ ઉપાડે છે)... રાસ્કલ, 
બદમાશ, પાજી - મહેરબાની કરીને અમારો કેડો છોડ - 
[ પછાડીને મૂકે છે. ] 


: ઊકળી ઊઠ્યું ને તારું લોહી ? 
: મને કહે : જેમ આ ફોન ઉપાડવો પડ્યો તેમ - (અટકે.) 
: તેમ ? તેમ શું ? - (અટકી) હું એને બરાબરનો પાઠ ન શીખવું તો - 


(ઝડપથી ફોન ઉપાડે, ડાયલ કરે.) હહ્લો, ઓપરેટર - મારે તમારા 
ડિવિઝનલ ઈજનેર સાથે વાત કરવી છે. શું નંબર કહ્યો ? (રિસિવર મૂકે.) 


: ના. તમે એનું રિસિવર પકડીને ડાયલ ટોન ચાલુ રાખો, નહીં તો પાછો 


વળી, એનો ફોન - 
[સંજીવ બીજો નંબર જોડે ] 


: હું સંજીવ માણેક બોલું છું - 3373839 - અમારા ઉપર એક ખૂબ ગંદો 


ફોન અવારનવાર આવ્યા કરે છે. - અત્યાર સુધીમાં આ - (મંજુ ત્રણ 
આંગળી બતાવે.) ચોથી વખત - શું ? હા, પુરુષ અવાજ - નામ રણઘીર 
પટેલ કહે છે - ના, અમારો એવો. કોઈ પરિચિત નથી - શું ? -અરજી ? 
પણ કાલે રજા છે. અને આજે તો ઓફિસ બંધ થઈ ગઈ હશે - સાહેબ, 
કંઈ જલ્દી થાય એવું - કાનના કીડા ખરી પડે એવું એવું બોલે છે - સારું, 
સાહેબ (મૂકે છે.) કહે : શોઘી કાઢવાની રીત છે, પણ - 


: ટૂંકમાં સોમવાર પછી મેળ પડે... આપણને કોઈ મિત્ર મદદ ન કરે ? ... 


કોઈની સલાહ લઈએ? 


₹ મને એમ થાય છે, કે ફોન શોધનારને ફોનના આવા ઉપયોગની ખબર 


પડે, તો આપઘાત કરે બિચારો ! 


: તમને આવે વખતે ખરું બધું સૂઝે છે. ફોન ન ઉપાડવાનો કે ઉપાડીને 


બાજુએ મૂકવાનો કોઈ અર્થ નથી, અને મારાથી હવે એની વાત સાંભળી 
શકાય એમ નથી. 


: તું સ્વસ્થ રહે. આપણે - 

: આપણે આ ફોન જ કાઢી નાંખીએ. 

: પછી મારા ધંધાનું શું ? તું રોજ બપોરે મારા ફોનની રાહ જુએ છે એ - 

: એના વિના મને ચાલશે. તમને ખરેખર તકલીફ પડે ? 

: લોકોને અંગત મળવા જવું પડે - એમનેય અહીં ધક્કો ખાવો પડે. અમુક 


સરકારી માણસો ઓફિસ સમય દરમ્યાન છૂટથી વાત ન કરે - 


# પણ તમને ખરેખર ન ચાલે ? આવો ફોન વારંવાર આવે, તો - 


[ ત્યાં જ ઘંટડી. ] 


92 આધુત્તિક ગુજરાતી એકાંકીઓ 


સંજીવ 
મંજુ 
સંજીવ 
મંજુ 
સંજીવ 
મંજુ 
સંજીવ 
મંજુ 


સંજીવ 


મંજુ 
સંજીવ 
મંજુ 


સંજીવ 
મંજુ 
સંજીવ 
મંજુ 
સંજીવ 


મંજુ 


એ આપણી વાત સાંભળતો જ હોવો જોઈએ. 


: સંજોગો એવા છે , કે અકસ્માત પણ યોજનાપૂર્વકનો લાગે, મંજુ. (ઉપાડે. 


સામેથી કોઈ અવાજ નથી. માઉથ પર હાથ મૂકે છે.) કોઈ બોલતું નથી. 


: તમે બોલો પછી એ ટેપ ચાલુ કરે ને ? 
: પણ કામનો ફોન હોય તોય સામો માણસ મારા અવાજની આશા રાખે 


ને?... હું બોલું ? 


: ના, કામનો હશે, તો ફરી કરશે. 
: વચ્ચેનો એક ફોન ચોક્કસ એનો નહોતો. એટલે ધારો કે આ - 


[ સામેથી ફોન કપાયો છે. ] 


2 શું થયું ? 
એણે કાપી નાંખ્યો. (રિસિવર મૂકે.) આ ફોન કામનો હોય અને ન પણ 


હોય, અમારો સેલ્સમેન જો ફોન કરતો હશે, તો પબ્લિક ફોનમાં એનાં 
પૈસા - 


: પણ તમારા અવાજ વિના એ પૈસા નાંખે જ નહીં ને ? કંઈ ઘોંઘાટ આવતો 


હતો ? 


: ના, એણેય કદાય માઉથ પર હાથ રાખ્યો હશે. પેલા ટેલિફોનવાળા 


ઈજનેર સાહેબ કહેતા હતા, કે આવા કિસ્સા ક્યારેક ક્યારેક બને છે, અને 
મોટા ભાગના આવા માણસો પરિચિતોમાંથી જ હોય છે - આપણને 
આશ્ચર્ય થાય એવા. 


: પણ આ માણસ કોણ હશે ? એનો અવાજ એટલો રૂક્ષ, કઠોર નથી. 
: હા, ભાષાય શુદ્ધ બોલે છે. કોઈ બોલીનો સ્વરભાર પણ નથી. 
ઃ કોણ હશે ? એ કેવો હશે ? જાડો તો નહીં જ હોય; પણ આંખો સહેજ લાલ 


હશે - થોડીક - કદાચ, થોડી મૂછોય હશે - મને એમ લાગે છે કે ક્યાંક 
બેઠો બેઠો ફોન કરતો હશે -પગ લંબાવીને - સ્ટૂલ ઉપર - અને ફોન એના 
ખોળામાં હશે - કદાચ, એ સિગરેટ પીતો હશે ! 


: મંજુ, આ તને શું થઈ ગયું છે ? 
: અને સિગરેટ નહીં પીતો હોય., તો બેઠો બેઠો બીજું કંઈ પીતો હશે - 


શરબત, કૉફી - 
[ ઘંટડી ] 


# મંજુ, તું શું બકે છે એનું તને ભાન છે ? 
: હું ફોન ઉપાડું ? 
: ના, એ એનો જ હશે - ના કહ્યુંતે તને ? 


[ મંજુ ઉપાડે, બાજુમાં મૂકે. ] 


: આવું ક્યાં સુધી ચાલ્યા કરશે ? એ તો સ્ટૂલ પર પગ લંબાવી ખોળામાં 


ફોત્ત મૂકી, કૉફીનો કપ પીતાં પીતાં ડાયલ મચડ્યા કરશે; અને આપણે 
અહીં આમ ફફડ્યા કરવાનું? 


સંજીવ 
મંજુ 
સંજીવ 
મંજુ 


સંજીવ 
મંજુ 
સંજીવ 
મંજુ 
સંજીવ 
મંજુ 
સંજીવ 
મંજુ 
સંજીવ 
મંજુ 
સંજીવ 
મંજુ 
સંજીવ 
મંજુ 
સંજીવ 
મંજુ 
સંજીવ 
મંજુ 
સંજીવ 
મંજુ 
સંજીવ 
મંજુ 
સંજીવ 


ટેલિકોન 93 


: તો શું કરી શકીએ આપણે ? 
: મેં કોઈની આંતરડી કકળાવી નથી. ભગવાન મને આ શેની સજા કરતો 


હશે? 


: પણ આવડી નાની વાતમાં તારો ભગવાન ક્યાં આવ્યો ? 
: આ નાનકડી વાત નથી. એ મારું નામ જપ્યા કરે છે એમ તમે કહો છો. 


અને તમે સારા માણસ છો કે મારામાં શંકા કરતા તથી, બાકી -પણ બીજા 
જાણશે, તો શું કહેશે ? 


ઃ તું શું કામ બીજાની ચિંતા કરે છે ? મને ખબર છે ને કે આ શું છે ? 
: તો કહો, શું છે આ ? છે કોઈ જવાબ ? ના, સંજીવ, મારાથી આ સહન 


નથી થતું. આપણે કંઈક કરવું પડશે. 
શું ? 


: હું એને મળું ? બોલાવું ? 

: તને એનામાં રસ પડવા માંડ્યો ? 

: ના, તમે મને શું સમજો છો ? 

: પણ તો શા માટે તારે એવાને મળવું છે ? 

₹ કોણ જાણે - મને તો મનમાં આવ્યું તે કહી દીધું. કદાચ , કદાચ એની સાથે 


ડાયલોક કરવાથી - 


: ધાર, કે એ તને - (અટકે.) 
: હા, તમારી વાત સાચી છે. પણ ક્યારેક મને એમ લાગે છે, કે એ દુઃખી 


હોવો જોઈએ - એકલો ! એને કંઈક અન્યાય થયો હશે. 


: કોઈ બીજાએ અન્યાય કર્યો તોય વેર આપણા પર વાળવાનું ? 

: વેર વાળનારને લીલાસૂકાનો ખયાલ ક્યાંથી રહે, સંજીવ ? 

$ જો, ફિલસૂફી છોડ - અને ફ્રોઈડનું તો નામ જ ન લઈશ. 

: ધારો, કે તમે કાઢી મૂકેલો પેલો મિકેસનિક હશે તો ? 

: એનો અવાજ તો હું ઓળખું ને ? 

: પણ એનો ઉશ્કેરેલો કોઈ બીજો માણસ નહીં હોય ? 

# મંજુ, તું ગાંડી થઈ જઈશ આમ ને આમ. જા- સૂઈ જા થોડી વાર. 

: મેં ભૂખ્યો કાઢેલો કોઈ ભિખારી તો નહીં હોય ? પેઢી દ૨ પેઢી અન્યાય 


થયો છે એ આપણો ચોથો ભાઈ હશે ? 


ઃ કયો “ચોથો ભાઈ', મંજુ? 

: શૂદ્ર !.... મનુ ભગવાનની વર્ણ-વ્યવરથાનો શૂદ્ન ! 
* કેવી વાત કરે છે, મંજુ ?... પ્લીઝ...! 

: કદાચ, કદાચ આ રણધીર - 

: ચૂપ મરીશ હવે? 


[ ઘંટડી હવેથી ત્રણ વખત વાગીને બંધ થાય છે. ] 


94 આધુનિક ગુજરાતી એકાંકીઓ 


મંજુ 
સંજીવ 


મંજુ 
સંજીવ 
મંજુ 


સંજીવ 
મંજુ 
સંજીવ 
મંજુ 
સંજીવ 
મંજુ 
સંજીવ 
મંજુ 
સંજીવ 


મંજુ 
સંજીવ 
મંજુ 
સંજીવ 


મંજુ 


રેડિયોની જેમ વન-વે ફોન ન હોઈ શકે ? આપણે સૂચના આપવી હોય તે 
આપી દેવાય. આવું કંઈ સાંભળવાનું તો નહીં ! 


: પણ તમારે ખાસ તો સંદેશા લેવાનાય હોય છે ને ? 


: કેપછી ટેલિગ્રામની જેમ -મન પડે, તો જ જવાબ આપવાનો ! આ માણસ 
* તો આપણા ઘરમાં ઘૂસી જાય છે. પણ આપણાથી એને કંઈ થઈ શકતું 


નથી, ને તોય - 


: નેતોય, એતો સ્ટૂલ પર પગ લંબાવીને સિગરેટફૂંક્યા કરશે; ફોન મચડ્યા 


કરશે | 


ઃહા 
: એ આટલું ગંદુ ન બોલતો હોત તો ? એનો અવાજ સારો છે - ઘેરો, સ્પષ્ટ 


ઉચ્ચારો - 
[ ઘંટડી -ત્રણ વખત ] 


$ મંજુ, તું એને મળે તો ? 

: મને એવાના હાથમાં સોંપો છો ? ધારો, કે એ મને - 

: હા, ધાર, કે એ તને -? 

ઃ તો પછી? 

: પણ ધાર, કે એ એટલો ખરાબ ન પણ હોય... ઘાર, કે એની સાથે 


ડાયલોગ કરવાથી - 


: પ્લીઝ !.... મને એ મળે એટલે સૌ પહેલાં તો ફોનનું રિસિવર છું એના 


એક કાનમાં ઘોંચી બીજા કાનમાંથી કાઢવાની છું. અને - 


: મંજુ, તું સ્વસ્થ રહે. 
: હું સ્વસ્થ જ છું. 
: (ડાયલ કરી) હક્લો, ડિવિઝનલ ઇજનેર સાહેબ ? હું સંજીવ માણેક - 


3373839 - પેલા અનઆઈડેન્ટીફાઈડ કોલર વિશે - શું ? એ કોઈ એક 
ફોનનો ઉપયોગ નથી કરતો ? - એટલે ? - ત્રણ વખત તમારી સૂચના 
પ્રમાણે - પણ ત્રણેય વખત જુદો જુદો એનો નંબર હતો ? - પણ એની 
વચ્ચે વધુ વખત નહોતો ગયો -શું? -અમે હજી ચાલુ રાખીએ? -સાહેબ, 
આજે ચાર દિવસ થયા -સારું, સાહેબ. (રિસિવર મૂકે છે) મંજુ, તું ચિંતા 
ન્‌ કર. મે વ્યવસ્થા કરી દીધી છે. એ હવે ફોન નહીં કરે. 


: એટલે એને પોલીસે પકડી લીધો ? 

: એમને નામઠામ વિના કેવી રીતે ખબર પડે? 

: ટેલિફોનવાળાએ નામઠામ ન આપ્યાં ? 

ઃ સ : કોઈ એક જ ફોનનો એ ઉપયોગ નથી થતો, એટલે મુશ્કેલી . 
પડે છે. 


: તો “વ્યવસ્થા કરી છે.' એટલે શું ? તમે એને મળ્યા ? એની સાથે વાત 


કરી ? એને માર્યો ? 


સંજીવ 
મંજુ 


સંજીવ 
સંજીવ 


મંજુ 
સંજીવ 


સંજીવ 
મંજુ 
સંજીવ 
મંજુ 
સંજીવ 
મંજુ 
સંજીવ 
મંજુ 
સંજીવ 
મંજુ 
સંજીવ 
મંજુ 
સંજીવ 


મંજુ 


સંજીવ 


ટેલિફોન 95 


*ના. 
: તો શું પ્રાર્થના કરી ? માનસિક તરંગો મોકલ્યા ? તમે મારું આ રીતે રક્ષણ 


કરવાના છો? આના કરતાં તો પેલા - પેલા કરાટેવાળા જોડે મેં લગ્ન કર્યા 
હોત, તો આજે - 


: એ કરાટેવાળો આનો અવાજ સાંભળીને, એતા અવાજ દ્વારા ફોનમાંથી 


એને ખેંચી કાઢત કેમ ? 
[ ઘંટડી - ત્રણ વખત ] 


: (છાપામાંથી વાંચતો હોય તેમ) કહે છે, કે અમુકતમુક પંથના અને 


વિચારસરણીના માણસો આ શહેરમાં ઊતરી આવ્યા છે. ચોરી, લૂંટફાટ 
અને બોમ્બ ફેંકવાના કિસ્સા ખૂબ વધી ગયા છે. 


: ગઈ કાલે આપણા બાજુવાળાના છોકરાને કોઈ ઉપાડી ગયું. 
: મારી બે પાર્ટીના ચેક આજે બેન્કમાંથી પાછા આવ્યા. 


[ ઘંટડી - ત્રણ વખત ] 


? હું તને કહું આ કોણ ફોત્ત કરે છે ? 

: ખબર છે તમને? 

: તારો પેલો મિત્ર હતો ને -.... 

: એની તમતે ખબર હતી ?... તો પછી - 

: આટલા દિવસ મેં કેમ ન કહ્યું, એમ ? પણ તેં ય મને એની પહેલેથી ક્યાં 


વાત કરી હતી? 


: પણ મેં પરણ્યા પછી છેતર પિડી નથી કરી. 

: તું એને સાવ ભૂલી ગઈ હતી ? 

: કેવા વિલન જેવા ડાયલોગ બોલો છો ! 

: વિલન કોણ - હું કે એ? 

: તમે - તમે - લાખવાર તમે ! એ તમારી પેલી સગલી જેવો નહોતો. 

: કઈ સગલી? 

: - જેની લિપ્સ્ટીક લાગેલી સિગરેટ ચૂસવી તમને બહુ ગમે છે એ ! 

: (બૂમ પાડી) મંજુ ! અને તું હજી પેલી જૂની પર્સ કેમ નથી ફેંકી દેતી , એ 


કહું તને? 


: (ચીસ પાડી) સંજીવ ! 


[ સામાન્ય ઘંટડી ] 


* (આવેગમાં ફોન ઉપાડી) હલ્લો - હા, સંજીવ - મારી તબિયતનું તારે શું 


કામ છે ? એ નથી. નથી, કહ્યું ને તને - અને ઘારો કે હોય. ને ન આપું 
તો શું કરી લઈશ ? - જુઓ, મિસ્ટર, તમારાથીય વધ ગંદી વાતો અતે 
ગાળાગાળી મને આવડે છે - પણ શું કામ, શું કામ તમે આ બધું કરો 
છો ? - હું એને ફોત્ત નહીં આપું નહીં આપું - નહીં આપું 


96 આધુનિક ગુજરાતી એકાંકીઓ 


મંજુ. 
સંજીવ 


મંજુ 


સંજીવ 
મંજુ 
સંજીવ 
મંજુ 
સંજીવ 
મંજુ 
સંજીવ 
મંજુ 
સંજીવ 
મંજુ 
સંજીવ 
મંજુ 


સંજીવ 


મંજુ 


[ એનાથી રૈસિવર મુકાતું નથી, મંજુ એને મુકાવે છે. ] 


: પણ તો તમે ફોન ઉપાડો છો શા માટે? 
: ન ઉપાડવાથી એને અટકાવી શકાશે ? કાનમાં આવીને જે આવું તેવું બોલે, 


એ બીજું શું નહીં કરે ? એના અવાજનું માધ્યમ મારી મુઠ્ઠીમાં હોય, તોય 
મારાથી એને આટલી આંગળી નથી અડકાડી શકાતી, ...આ [હિંસા 
કહેવાય, મંજુ, હિંસા ! 

[ ઘંટડી. મંજુ ઉપાડે. ] 


: ઓહ... . સંજીવ તો ગયા. . હજી હમણાં જ - તમે ફોન મૂક્યો કે તુરત જ 


-.... (માઉથ પર હાથ) એને તમારી જેઠે વાત કરવી છે - (માઉથમાં) 
પણ એ નથી, પ્લીઝ, રણઘીરભાઈ. પણ એમણે મને ફોન ન આપ્યો, 
એમાં ઠું શું કરું ? - ફરીથી આપશે કે નહીં, એનીય મને ક્યાંથી ખબર 
પડે? - હું રજાલઈ લઉ ?-.... તમે જ એની સાથે વાત કરી લેજો - 

[ ઝડપથી મૂકી દે છે. ] 


: (હજી મૂકતી હોય છે ત્યાં જ) મંજુ, ફેંક, ફેંક એને જલ્દી. 

$ શું થયું ? 

: (સ્વસ્થ થતાં) મને થયું : તારા હાથમાં આ રિસિવર નહીં પણ કંઈક બીજું 
છે 


: તમે કેમ આમ, આટલા બધા, અસ્વસ્થ થઈ જાઓ છો ? 
₹ પણ મંજુ, મને આ ફોનનો આકાર ફરીથી બદલાતો લાગે છે - જો. .. જાણે 


રણધીર માથે હાથ મૂકીને સૂતો છે.... 


: સંજીવ, તમે સ્વસ્થ રહો. 
: હા.., પણ મંજુ, આપણે એક કામ તો કરીએ જ. થોડું કરિયાણું અને 


ખાવાપીવાની વસ્તુઓનો બે ત્રણ મહિનાનો સ્ટોક ભરી દઈએ. .... 


: બેન્કમાંથી થોડા પૈસા ઉપાડી લઈએ. 
$ નેમારી સિગરેટ... પંદરેક દિવસનાં છાપાં અગાઉથી મંગાવી રાખીએ... 


ને મને એમ થાય છે,'કે એ બીજાં બધાંનેય ફોન કરતો હશે ?... બીજાં 
બઘાંનેય આવા ફોન આવે છે, કે આપણને એકલાને જ? 


: બધાંત્તે એવી તકલીફ હોય, તો તો સરઘસો, હડતાલો, સ્ટે ઓર્ડરો, તપાસ 


પંચો શરૂ થાય !... પણ બધાંને એવું પુછાય ?.. . બીજાં આપણા વિશે શું 
ઘારે ? પેલા રમાબેન, શાંતાબેન, સુઘીરભાઈ.... 


: આપણા ઘરમાં કંઈ હથિયાર જેવું નથી ? 
: થોડા પત્થરો ભેગા કરી રાખીએ ? 
: પછી એને આ બારણા પાસે ઢગલો કરી, એના પર કંઈ ઢાંકી દઈએ - 


તારી સાડી, કે કંઈ ઓછાડ જેવું... ઢગલો છે એની કોઈને ખબર ન પડે 
એ રીતે! 


: (એની સામે જોઈ - ફ્લેટ અવાજે) સંજીવ, તારા આ કાન તો જો - મોટા 


મંજુ 


સંજીવ 


મંજુ 


સંજીવ 


મંજુ 


સંજીવ 


ટેલિફોન 97 


ને મોટા થવા માંડ્યા છે... સૂપડા જેવડા. ... એને.... એને હલાવીશ 
નહીં બહુ...! અરે, એમાંથી. ફોત્ત પડી જશે, સંજીવ ! 
[ ઘંટડી - ત્રણ વખત. ] 


: સંજીવ, પણ આપણા વિશે એને બધી ક્યાંથી ખબર હોય ? મને લાગે છે, 


તમે બઘું તમારા મનમાંથી ઊપજાવી કાઢેલું કહો છો ! 


: નવાઈ તો મનેય થાય છે. પણ એણે મને કહ્યું : મેં હજી ત્રણ વરસનો ટેક્સ 


ભર્યો નથી. અને સ્ક્રેપમાં કાઢી, ઉઘારેલો માલ મેં મફતલાલને વેચી દીધો 
છે એનીય એને ખબર હતી, બોલ ! 


: મનેય એ કહે : આજે તમે ફોલ વગરની સાડી પહેરી છે... અને પછી મને 


કહે- 

[ ઘંટડી - ત્રણ વખત. પત્ની ફોન ઉપાડ્યા વિના, જાણે ફોન પર વાત 
કરે, હવે પછી કોઈ પણ વસ્તુ કે ફર્નેચરનો ભાગ ઉપાડી અથવા એને 
અડકીને ફોન પર વાત કર્યાનું બતાવી શકાય. ] 

હં -બોલો : હા, મંજુ - મજામાં - એક કલાકમાં તબિયતને શું થઈ જવાનું 
છે ? - સંજીવેય મજામાં છે શું ? હજી કપડાં જ બદલતી હતી એટલે ચણિયો 
જુદા રંગનો છે - પણ તમને આ બધી ક્યાંથી ખબર પડી જાય છે ? - 
કહોને, હવે - જુઓ, ફરી પાછું ? - એવું બોલશો, તો ફોન મૂકી દઈશ - 
શું ? (જાણે રિંસેવર મૂકી દે છે .) જાઓ ! હું તો આ ચાલી અંદર ! (જાય) 


: (ફોનને ઉદ્દેશી) રણઘીરભાઈ , પ્લીઝ, હવે તો. અમને શાંતિથી રહેવા દો. 


અમારોફોન એટલો બધો એન્ગેજ આવે છે કે મારો ધંઘો રખડી પડ્યો છે . 
મહેરબાની કરો - છેવટે, એક વિનંતી છે ઃ દર કલાકે નહીં, દર ત્રણ કલાકે 
ફોન કરો. અને બને તો રાતના નહીં કરશો પ્લીઝ... (બહાર) 

[સંજીવ બે હાથ જોડીને ફોનને નમે છે. ઘંટડી વાગે છે, ત્રણ વખત. મંજુ 
રિસિવર ઉપાડ્યા વિના જ વાત કરે છે. ] 


: - આજ કેમ મોડું કર્યું ? રાહ નહીં, પણ - મોડઠું નથી થયું, બોલો ? ટેવ 


કહેવી હોય તો કહેવાય, પણ બહુ સારી ટેવ નથી ને ! શું ? - એટલે એમ, 
કે ટેવ ન પાડું તોય તમે ફોન કર્યા વિના રહેવાના છો ? ના હોં, ગંદુ 
સાંભળવાની ટેવ પડી નથી અને પાડવીય નથી; ને તો તો હું તરત જ ફોન 
મૂકી દઈશ - શું ? એવું બોલવાથી તમને ફાયદો શો. થાય છે ? -ફરી પાછું 
! જાઓ, મૂકી દઉ છું ! 

[કહે છે લાડથી, પણ રિસિવર મૂકી જ દે છે . ] 


* (ફોનને ઉદ્દેશી) જુઓ સાહેબ , રિયાલિસ્ટીક વાત કરજો, તમારે શું જોઈએ. 


છે? કેટલા ઢીંગલા ગણી આપું, તો ફોનનો તમે કેડો છોડશો ?- શું ? કેશ, 
કારખાનું, મકાન, કંઈ પૂરુ નહીં પડે ? તો ? શરમ આવવી જોઈએ તમને, 
મિસ્ટર ! આબરૂદાર સદ્ગૃહસ્થ તમને વિનંતી કરે એનો અર્થ એ નહીં કે- 
શું ? તમારો મેં આ ટોટો નથી પીસી નાંખ્યો એટલું જ બાકી રહ્યું છે, 
સમજ્યા ? મંજુ શું કામ આડી આવે એમાં ? (મંજુ તરફ ફરે છે.) .... 


૭ 


98 આધુનિક ગુજરાતી એકાંકીઓ 


મંજુ 
સંજીવ 
મંજુ 
સંજીવ 
મંજુ 
સંજીવ 


મંજુ 


સંજીવ 
મંજુ 
સંજીવ 
મંજુ 
સંજીવ 
મંજુ 


સંજીવ 


મજુ 
સંજીવ 


મંજુ 
સંજીવ 


મંજુ 
સંજીવ 


મંજુ 


મંજુ, તું એમાં આડી આવે? 


: શેમાં? 

: હું આ રણધીરનો ટોટો પીસી નાંખું તેમાં ? 

: પણ એ તમને મળે ત્યારે ને ! 

# ધાર કે મળે - તો? 

: તમે ટોટો પીસો એની પહેલાં, આ ફોન જ છું એને માથે ન મારું? 

: (ફોનને ઉદ્દેશી) જોયું ? તું એમ માને છે કે મંજુને તું ગમે છે ? ... એક 


તો અમે તને દર ત્રણ કલાકે ફોન કરવાની છૂટ આપી; અને ઉપરથી 
- બદમાશ! 
[ ઘંટડી, ત્રણ વખત. ] 


: કહે છે, કે આ શહેરના એકેએક કુટુંબમાં અનિષ્ટ ઘર ઘાલીને બેઠું છે. કોઈ 


પણ બહાને એ ઘૂસી જાય છે , અને પછી જાત જાતના આકારો, લે છે, અનેક 
પ્રકારના પડકારો, લલકારો કરે. છે. 


: - કોઈ એને કાઢવાની હિમત કરી શકતું નથી. 

& - કોઈને એના વિના ચાલતું નથી. 

₹ કહે છે કે, ક્યારેક એનો આકાર જૂની થઈ ગયેલી પર્સ જેવો હોય છે- 
: - અને ક્યારેક સિગરેટ કેસ પર મૂકેલી લિપ્સ્ટીક જેવો ! 

: - હવે તો એની અહીં કોઈ વાતેય નથી કરતું. 

: - અમે એને અમારી સંસ્કૃતિમાં સમાવી લીઘું છે. 


[ ઘંટડી - ત્રણ વખત. ] 
યસ, મંજુ સ્પિકિંગ - એ ભલે... ઓ. કે. - ના, કંઈ વાંધો નવી. . 
ચોક્કસ, ચોક્કસ ! (જાણે રિસિવર મૂકે છે.) 


₹ (ઘોડી વાર એની સામે જોઈ રહી) તું હવે કોઈ વિરોધ નથી કરતી, દલીલેય 


નથી કરતી ? 


: એટલે? 
તું એની બધી વાતમાં હા એ હા જ કરતી હતી ! 


[ ફોન બતાવે છે. ] 


: હં, હં | પણ એ રણધીરનો ફોન નહોતો | 
: તો ઠીક, મને એમ કે - (અટકે.) 


[ ઘંટડી વાગે. મંજુ રિસિવર ઉપાડે - ઘરમાં ક્યાંય પણ ફરતાં ફરતાં ] 


: કોણ ? - હા, બોલો - ખાસ - કંઈ નહીં, માથું ઓળતી હતી. 
: (જાણે જુદા ફોન પર) હક્ો, [ડૅટેકટીવ એજન્સી ? - હું સંજીવ માણેક બોલું 


છું. 
& (જાણે ફોન પર) ના એવો તો કોઈ ઘોંઘાટ નથી, સંજીવ કોઈની સાથે 


ફોનમાં વાત કરી રહ્યો છે. 


સંજીવ 
મંજુ 
સંજીવ 
મંજુ 


સંજીવ 


મજુ 
સંજીવ 
મંજુ 
સંજીવ 
મંજુ 
સંજીવ 
મંજુ 
સંજીવ 
મંજુ 
સંજીવ 
મંજુ 
સંજીવ 
મંજુ 
સંજીવ 
મંજુ 
સંજીવ 


મંજુ 
સંજીવ 


ટેલિફોન 99 


: જુદો ફોન) વાત એમ છે, કે અમારા પર કોઈનો ફોન આવે છે, પણ એ 


શોધી શકાતો નથી. તમે એમાં કંઈ મદદ કરી શકો? 


: (જાણે ફોન પર) ના, રણધીર, કામ તો એટલું જ રહે છે - ના રૈ, હજી 


રસોયણ આવતી નથી. પણ રામોં આજથી આવવા માંડ્યો છે. 


: (જુદો ફોન) શું ? - સમજ્યો : એને અમુક રંગનાં કપડાં પહેરાવી 


બોલાવીએ - પણ પછી - પછી તો તમે એને - 


: ના રે- હમણાં રાતરાણી વાવી છે - એટલે અંધારું તો મઘમઘતું થઈ જાય 


છે. -સારું, આવજો. 


: ઓ. કે. - ઈટ વીલ બી ડન, સર. 


[ જાણે બશ્ે ફોન મૂકે. બન્ને એકબીજોને જુએ. ] 
મંજુ, એવું નક્કી કર્યું છે, કે તું એને અમુક રંગનાં કપડાં પહેરીને ક્યાંક 
આવવાનું કહે - અને તું એને મળે એટલે એને પકડી લઈએ. 


& ...સંજીવ, હું એને મળી ! 

: હેં? મૂળી ? - ઠં - પછી ? - એ કેવો છે ? - કોણ છે ?... બોલ ને, શું 
થયું ? 

& શું થાય? 


! હં - હં... પહેલી વખત મળી? 

# હા, આ ઘરમાં પહેલી વખત મળી ! 

: એટલે ? બહાર ઘણી વખત મળી હતી ?... એકલી ? 

: મેં તમને કહ્યું તો હતું. પેલી વખત ગઈ ત્યારે જ કહ્યું હતું ! 

#હં-હં! 

: લું મને કેમ પૂછતો નથી. એ મને શું કહે છે ? ... શું કરે છે ? ... કહું ? 

ઃ પ એટલો કાયર ગણે છે ?... મંજુ, તત્તે મારા માટે લાગણી રહી 
? 


: આવું શું બોલતો હોઈશ ? 

: પણ આ બઘું.... 

: તો શું થાય, કહે ? . .. અને છે ને, ક્યારેક તો એ ખૂબ ડાહ્યો હોય છે, ખૂબ 
સારી રીતે વર્તે - 

? પણ ક્યારેક? 


: હા, ક્યારેક ક્યારેક જ હવે તો. પહેલાં એ થોડી બળજબરી કરતો - પણ 


હવે મને શું નથી ગમતું એની એને ખબર પડી ગઈ છે ! હવે એ મને 
ક્યારેય નારાજ નથી કરતો... અને ક્યારેક તો વળી તારી જેમ - 


: મારી જેમ ?... શું? 
: સાવ તારી જેમ નહીં, પણ તોય એટલું બધું હવે ખરાબેય નહીં. 
#હં-હં.... હું હવે અહીં રહું ? 


100 આઘુનિક ગુજરાતી એકાંકીઓ 


મંજુ : અહીં? 

સંજીવ : આ ઘરમાં? 

મંજુ : હાસ્તો; કેમ આવું પૂછે છે ? 

સંજીવ : એ હવે અહીં રહેશે ને? 

મંજુ : રણધીરે હજી કંઈ કહ્યું નથી. 

સંજીવ : પણ કહે, તો રહેવા દેજે. ... આપણી પેલી આરામખુરશી અને સ્ટૂલ એને 


અહીં મૂકી આપજે - ફોન પાસે. 
[ ઘંટડી વાગે છે. ] 


9 


સરનામા વગરનું મોત 
શ્રીકાંત શાહ 
પાત્રો : રોહિત પંડ્યા * પરિમલ દેસાઈ * નિશા દેસાઈ * શ્વેતા દેસાઈ * આરતી પંડ્યા * 
અંશુ *પટેલસાહેબ 
સમય : કોઈ પણ દિવસની સવાર. 
સેટ : સ્ટેજની એક બાજુ. .. પરિમલનો ડઈગરૂમ. 
સ્ટેજની બીજી બાજુ... . રોહિતનો [્ૉઈગરૂમ. 
પરિમલનો ઝંઈગરૂમ... લાઈટૅેંગ. .. લાલ કલરનું. 
રોહિતનો ડ્રોઈંગરૂમ... લાઈટિંગ... લીલા કલરનું. 
એટલે કે... બંને ડ્રોંઈંગરૂમનું લાઈટિંગ બે જુદા જુદા કલરનું. 
બંને ફઈગરૂમની વચ્ચે ખાલી જગ્યા. 
આ ખાલી જગ્યામાં... એક લેંમ્પ-પોસ્ટ. 
પરિસ્થિતિ : પરદો ખૂલે ત્યારે - 

1. પરિમલના ડ્ોંઈગરૂમમાં. ... પરિમલ મેગેઝીન વાંચતો. બેઠો છે. .. શ્વેતા 
એક બાજુ બેઠી બેઠી ચીતરે છે. 

2. રોહિતનો ડ્રોઈંગરૂમ ખાલી છે.. . વચ્ચે વચ્ચે નાટક દરમ્યાન... રોહિતના 
કો આરતી દાખલ થાય, કશુંક કરે.. . બેસે.. .. ચાલી જાય... 
વગેરે, 

શ્વેતા : ઝાડ ઉપર પંખી ચીતરું ? 

પરિમલ : હં. 

શ્વેતા : ઝાડ ઉપર કેવાં પંખી બેસે, પપ્પા ? 

પરિમલ હં... હં. 

શ્વેતા ₹ ઝાડ ઉપર કેવાં પંખી બેસે ? 

પરેમલ : પાંખવાળાં. 

શ્વેતા : પંખી હોય તો... પાંખ તો હોય ને !... પણ કેવાં ? 
પરિમલ : મેના-પોપટ-કાબર-ચકલી.... 

કોતા : મને પોપટ ચીતરતાં આવડે છે... 

પરિમલ : તો પોપટ ચીતર... 


102 આધુનિક ગુજરાતી એકાંકીઓ 


શ્વેતા 
નિશા 


પરિમલ 
નિશા 
પરિમલ 
નિશા 
પરિમલ 
નિશા 
પરિમલ 
નિશા 


રોહિત 


રોહિત 
પરિમલ 
રોહિત 
નિશા 
રોહિત 


પરિમલ 
રોહિત 


પરિમલ 
રોહિત 


| શ્વેતા પોપટ ચીતરવા માંડે છે. પરિમલ મૅગેઝીન વાંચ્યા કરે છે. ] 
[ નિશા દાખલ થાય છે. ] 


$ મમ્મી ! જોમેં શું ચીતર્યું ? ... ઝાડ.... નદી... પર્વત. ... 

: ( ચિત્રમાં જોઈને ) નદીમાં પાણી ઓછું છે. 
' પરિમલ શું પ્રોગ્રામ? 

: સાંજે બહાર જઈશું. 

: ક્યાં? 

: &11)/ 9/110€1€... 

: મુવી? 

: ઈગ્લિશ... મુવી... 

: ઝાબ્રીસ્કી પોઈન્ટ....? 

: શ્વેતાનું શું કરીશું ? 

: અંકલને ત્યાં.... 


[રોહિત દાખલ થાય છે... વર્ષોનો પરિચિત, આત્મીય હોય એ રીતે વર્તે 
છે.] 


: હલ્લો એવરીબડી !... શું કરે છે શ્વેતા ! 


વીસમી તારીખે. તારી ટેસ્ટ છે ને તું ચીતરકામ કરે છે ? નમસ્તે 
નિશાભાભી... આજે તો કંઈ વટમાં છો ને શું ? એઈ પરિમલ ? મારા 
શેન્ડેલીઅરનો ઓર્ડર આપી દીધો ? 

[ રોહિત ઘરનો જ માણસ હોય તેમ બેસે છે. પરિમલ-નિશા કોક અજાણ્યો 
માણસ ઘરમાં ઘૂસી ગયો હોય તેમ વર્તે છે. .. કોઈ જાણે રોહિતને ઓળખતું 
નથી. ] 

[પરિમલ-નિશા એકબીજાની સામે જુવે છે. રોહિતની સામે અજાણ્યાની. 
જેમ જોઈ રહે છે. ] 


૩ શું છે ? કેમ આમ 1ડેસ્ટર્બડ લાગો છો ? 

: કોણ છો તમે? 

: ( હસે છે... નિશા સામે જોઈ )... ઝઘડો થયો છે ? 

: (પરિમલને ) 310 13 10€ ? 1 1 3/6 1€3€1' 5€૦11 11111... 

3 શ્વેતા ! ચીતરવાનું બંધ કર... લેસન કરવા બેસી જા. બુઘવારે શીખવેલા 


એડિશન-સબટ્રેકશન્સના દાખલા આવડી ગયા? 


$ 527005૯0 1100. 


: બોલ, એઈ સેતુડી ! 


[નિશાભાભી ! શ્વેતાએ દાખલા કર્યા? 


: 31100 દ્વત્ટ 00 ? 
ઃ નિશાભાભી ! તમારી ગ્રીન પાયલની સાડી ઉપર આરતીએ ફૂદળી ભરત 


નિશા 
પરિમલ 


રોહિત 


પરિમલ 
રોહિત 


પરિમલ 


રોહિત 


નિશા 
પરેમલ 
રોહિત 


નિશા 
પરિમલ 
રોહિત 


નિશા 
પરિમલ 
રોહિત 
પરિમલ 
રોહિત 
[નિશા 
રોહિત 


પરિમલ 


રોહિત 


સરત્તામા વગરનું મોત 103 


કર્યું છે... મસ્ત લાગે છે. 


: (પરિમલને ) કોણ આરતી? 
: જેન્ટલમેન ! તમારે કોનું કામ છે ?... તમે... કઈ રીતે અમને.બધાને 


ઓળખો? 


: પરેમલ 1! ફિયાટને કલરમાં મોકલી દીધી..... તારો મનપસંદ પીકોક 


બ્લ્યુ કલર જ... કરવાનું કહ્યું છે. 


: તમારે... કોનું કામ છે ?... તમે. 
: શું નાટક માંડ્યું છે ? . .. તમે. .. તમે કહીને શી વાત કરે છે ? મેલોડ્રામેટેક 


લાગે છે. 


: હશે... પણ... તમે મારા પ્રશ્નનો જવાબ ન આપ્યો. તમે કોણ છો ?... 


તમારે કોનું કામ છે ? 


૬ 111515 ૯1101811. 


નિશાભાભી, શ્વેતાને એક અઠવાડેયું હું મારે ત્યાં લઈ જાઉ છું... મેથ્સ 
ડરાવી લઉ... ને ઈગ્લિશની એક્સરસાઈઝ. 


: શોતા ! તારી સ્કૂલમાં છે ? (રોહિતને) ... તમે શ્વેતાના.... 
: મારી વાતનો જવાબ આપો. . તમારી. .. ઈન્ટ્રોડ્ક્શન આપશો ? 
:1 ્વા1 હિત ૫0. પરિમલ , શું તમે... તમે કર્યા કરે છે ? નિશાભાભી ! શું 


થયું છે ? 


ઃ તમે પરેમલના રિલેશનમાં છો ? 
: ના. મારા રિલેશનમાં નથી... નિશા !... હું ઓળખતો પણ નથી. 
: પરિમલ ! 111515161૪1 07 0050૯11113. આવી ઓબ્સીન મજાક મને 


નથી ગમતી. 


: અમને પણ નથી ગમતી... 

ઃ તમારું નામ શું છે ? 

* 1 115 15 દ ]01૮૯...11 15 ૦૦11૪ 310૮... 

$ તમારું નામ શું છે ?... તમે કોણ છો? 

: શ્વેતા ! તારા પપ્પા મારું નામ પૂછે છે. .. જવાબ આપ. 

$ શ્વેતાને બદલે તમે જ જવાબ આપો તો. ! 

: પરિમલ ! છોડને યાર !. . . નિશાભાભી ! આજે આરતી કહેતી હતી કે... 


ડ્રાઈવ-ઈનમાં જઈએ... જવું છે ? 


: (રોહિત સામે જોઈ રહે છે.) પ્લીઝ જેન્ટલમેન ! 


1૫037 પૌ15 15 10531 0111તલ૦€૯ા1૦).- 
3701૫ાંત 10૫ છ૯ ૯% દ્વાત 1૯1 100... 
1710 ૪0૫ દ્વ દ્રણતં ૫711) 0૫ દ્વા€ [હા ? 


$ (ગંભીર બનીને) ... મને પૂછે છે ?.... 


104 આધુનિક ગુજરાતી એકાંકીઓ 


પરિમલ 
રોહિત 


નિશા 
પરિમલ 


રોહિત 
પરિમલ 


નિશા 
રોહિત 
પરિમલ 


રોહિત 
પરિમલ 
રોહિત 


પરિમલ 


નિશા 


રોહિત 
નિશા 
શ્વેતા 


રોહિત 


પરિમલ 
રોહિત 


: હા... તમને. 


1 ત01'1 1010૫ ૫/1૮1'5 01 1110 દ્વા 10 11... પ1 1 [1111૮ - 


: મહેરબાની કરીને કહેશો કે તમે કોણ છો ? 
: હું તમને ઓળખતો નથી... મેં તમને કયારેય જોયા નથી. હું તમારું નામ 


જાણતો નથી. . . છું તમને ક્યારેય મળ્યો નથી. . , તમે શી વાત કરો છો એ 
મારી સમજમાં આવતું નથી... અને તમે કઈ રીતે અમને બધાંને. .. 

[ રોહિત ઊભો થઈ પરિમલ પાસે જાય છે. તેનો હાથ પકડી હલાવે છે... 
પરિમલ હાથ છોડાવે છે. ] 


₹ 1 11111૮ 001 11116 15 ત૨][2018117૯6. 


તમે લોકોએ એલ. એસ. ડી. લીધું છે ? 


: અમે નોર્મલ છીએ.... 8પ દ્વાર 90૫ 5૫1૯ [11 0૫ ઉતં0 101 50111 


0011 દ્વ13/ તદાપ૩10105 ? 


: 011 11પલ141 0105... 
૪70૫ દ્વ€ દ્રતતા18 1150115 10 11]૫1105. 
: લિસન મેન !... ટોલરન્સની હદ આવી ગઈ. એક વખત તમને કહ્યુંને 


કે... અમે તમને નથી ઓળખતા... નથી ઓળખતા... હવે શું ? 


: કે.... નથી ઓળખવા માંગતા ? 
: એમ માનો... હવે મહેરબાની કરીને તમારી ઓળખાણ આપો. 
& (ગંભીર બનીને ) .... પરિમલ ! મારી સાથે તારે સંબંધો ન રાખવા હોય 


તો. ..1115 001" 1૯૯6011. પણ. , , આવી બેહૂદી રીતે, . . મારી મજાક 
કરીને... બેઇજ્જત કરીને.... 


: જેન્ટલમેન ! હું તમને ઓળખતો જ નથી... તો સંબંધ કાપી નાખવાની 


વાત ક્યાં આવી ? 


: તમે કેમ સમજતા નથી. ? ... અમે તમને ઓળખતા નથી એટલે જ પૂછી 


રહ્યાં છીએ કે તમારી ઓળખાણ આપો. 


: હું ઓળખાણ આપું ?... મારી? 
$ તમારું નામ... એડ્રેસ... આઈડેન્ટિટી... 
: (ઊભી થઈને ) મમ્મી ! હું આવું. 


[ રોહિત તેને પક્ડવાનો પ્રયત્ન કરે છે. શ્વેતા અજાણી વ્યક્તિથી 
સંકોચાઈને ચાલી જતી હોય... એમ અજાણી બનીને ચાલી જાય છે. ] 


& 373 €૪૦૦તી3€૬૬ !... 1 1૫0 તવ 21€10011101 07 તૉંડતડા€1'... 


પરિમલ ! સાચે જ તું... 


: સાચે જ... હું... તમને... ઓળખતો નથી. 
: ૪0૫ તાલકા 10 58).... તું - મને... રોહિત પંડ્યાને... . ઓળખતો 


નથી ! 


પરિમલ 
નિશા 


પરિમલ 


રોહિત 
નિશા 
પરિમલ 
રોહિત 


પરિમલ 
રોહિત 


પરિમલ 
રોહિત 
પરિમલ 
રોહિત 
પરિમલ 
રોરિત 
નિશા 
રોહિત 
નિશા 
રોહિત 
નિશા 
પરિમલ 
રોહિત 
પરિમલ 
રોહિત 


પરિમલ 
રોહિત 
પરિમલ 
નિશા 


સરનામા વગરનું મોત 105 


: તા.... છું કોઈ રોહિત પંડ્યાને ઓળખતો નથી. 
: (વિચારે છે)... રોહિત... પંડ્યા.... પરિમલ ? પેલા 


હરિપ્રસાદભાઈના... 


: મિ, પંડ્યા ! તમે અમને બધાને કઈ રીતે ઓળખો ? કોઈ મિચ્યુઅલ 


ફ્રેન્ડ... 
[રોહિત ગંભીર બનીને. .. જોયા કરે છે. ] 


: તમને બંનેને કોઈ 'એમ્નેસિયા'નો એટેક... 

: પ્લીઝ મિ. પંડ્યા ! 

: ૪00 1૯ 10511૪ 11€ 11011 [20111 0 0ટ્ાત્ષા૦૯..... મિ. પંડ્યા ? 

: મિ. પંડ્યા... મિ. પંડ્યા... મને રોહિત કહીને બોલાવો. પરિમલ ! 


પ્લીઝ... . મને જવાબ આપ.... તું... તું... 1115 15 /.0511ત. 


* તમે સી. આઈ. બી. કે સી. બી. આઈ.... 
: 5100 11.... જેની સાથે તું કૉલેજમાં ભણ્યો. . . . હૉસ્ટેલમાં સાથે રહ્યો. . 


બાર વર્ષ જેની સાથે પસાર કર્યા... તેને... 


₹ છું બૉમ્બે વિલ્સન કોલેજમાં. .. ભણ્યો છું. 

: આપણે વિલ્સનમાં સાથે નો'તા ? 

₹ 1 ત0 1101 1૯૦૦11૯૮... 

: હોસ્ટેલમાં ? 

: મારો રૂમ-પાર્ટનર નિમેષ હતો. 

: એક વર્ષ.... નિમેષ કુલકર્ણી. 

: તમારી વાઈફનું નામ આરતી છે ? 

: નથી ઓળખતાં? 

#ના, 

* તમારી ગ્રીન વાયલની સાડી. ..? 

: મારી પાસે કોઈ ગ્રીન સાડી નથી. 

: તમે અહીં શું કરો છો... મિ...? 

: (તાકી રહે છે.) પરિમલ ! કાં તો હું ગાંડો થઈ ગયો છું... 
₹ 1 તલા તાત 0111 5રા11ાલાડ... 

₹ નોનસેન્સ !. .. સાંભળ પરિમલ ! તું જોમજાક કરતો હોય તો. . . હવે હદ 


આવી ગઈ છે. 


: હું મજાક નથી કરતો... 

: ૭116. 

* &0301061).... 

: ઓન ઘી કોન્ટ્રરી... તમે તો અમારી મજાક નથી કરતા ને ? 


106 આધુનેક ગુજરાતી એકાંકીઓ 


રોહિત 


પરિમલ 
રોહિત 


નિશા 
પરિમલ 


રોહિત 


નિશા 


રોહિત 
પોરેમલ 
શ્વેતા 
રોહિત 


શ્વેતા 
રોહિત 
નિશા 
રોહિત 
રોહિત્ત 
નિશા 
રોહિત 
શ્વેતા 


નિશા 
શ્વેતા 


પરિમલ 


: સાચ્ચે જ.. . તમે બંને મને નથી ઓળખતાં ? મારું નામ નથી જાણતાં ? 


મને ક્યારેય જોયો નથી ? 


' $ મિ. પંડ્યા | 20 101 ટલા લ%ઝલોાલત.... પણ. ,. 
: ગયાબુધવારે હું અને આરતી. મારી વાઈફ...સાંજે અહીં જમેલાં.. . અને 


તમે નિશાભાભી ! સ્ટફડ પરોઠા. ... 


: ગયા બુધવારે ?.. . પરિમલ ! બુધવારે તો આપણે શ્વેતાને કાંકરિયા લઈ 


ગયેલાં... અને ક્વૉલિટીમાં જમેલાં.... 


શ રાઈટ... મિ. શ્રીવાત્સવ મળેલા.... 
: બુધવારે... અમે અહીં જમ્યાં નથી એમ.... તું કહેવા માગે છે ? 


શ્રેતાને... એડિશન-સબસ્ટ્રેક્શન્સના દાખલા... કોતા ક્યાં ગઈ ?... 
શેતાને બોલાવો... 


: શ્વેતા... એઈ સેતુ !... અહીં આવ તો એક મિનિટ.... 


[ શ્ેતા આવે છે. ] 


: સેતુ ! તું મને નથી ઓળખતી ? રોહિત અંકલને ? 

2 શ્વેતા ! તું આમને ઓળખે છે ? 

: ના પપ્પા! 

# તું મને નથી ઓળખતી ?... પેલો સ્ટ્રીપ્સવાળો પ્લાઝા... કોણે 


અપાવેલો ? 


: એ તો મારા પપ્પાએ અપાવેલો. 
: પ3 6૦ત !.... શ્વેતા ! તારી મેંથેમૅટિક્સની નોટ-બુક લાવ તો.... 
: લાવ ! જરા જેવી છે.... 


[શ્વેતા નોટ લાવે છે... આ ગાળા દરમ્યાન રોહિત અજંપાભરી રીતે બેઠો 
છે. જોઈ રહ્યો છે, ] 


: લાવ ! મને આપ, 


[રોહિત નોટ ખોલી દાખલા કાઢે છે. ] 


૬ આ દાખલા કોણે કર્યા છે ?... આ... કોના અક્ષરો છે ? 


[ પરિમલ નોટ જુવે છે. ] 


: આ દાખલા તો... અશોકે કરાવ્યા છે. અશોક એન્જિનિયર. .. 
: શ્વેતા | આ દાખલા કોણે કર્યા છે ? 
: અશોક્કાકાએ... 


[રોહિત... દિગ્મૂઢ બનીને જોયા કરે છે. ] 


: નોટ મૂકી દે તારા દફતરમાં... 
૩ મમ્મી ! હું શેફાલી જોડે રમવા જાઉ છું. .. 


[ કોતા જાય છે. ] 


₹ 3૫0 પ્રદ વં0 )/૦૫ 11/€ 10 58), 471. 9િતાળતં/ત ? 


રોહિંત 


નિશા 


રોહિત 
પરિમલ 


રોહિત 
નિશા 
રોહિત 


પરિમલ 


નિશા 
રોહિત 


પરિમલ 
રોહિત 


પરિમલ 
રોહિત 
પરિમલ 
રોહિત 


પોરેમલ 


રોહિત 


સરત્તામા વગસ્ત્યું મોત 107 


: નિશાભાભી !પરિમલ સાથેના તમારા કોર્ટ-શિપના પિરિયડમાં તમે મારા 


રૂમમાં મળતાં હતાં. યાદ આવે છે ? પાલડી... દરેક વખતે મારે ફિલ્મ 
જોવા જવું પડતું. .. 


: કોર્ટ-શિપના પિરિયડમાં તો અમે એટલી બધી જગ્યાએ જતાં કે... કેમ 


પરિમલ? 


: શ્વેતાને સ્કૂલે મૂકી ત્યારે... મારા ઘરે પાર્ટી રાખેલી. .. 
: (0૦11... પાર્ટી રાખેલી અહીં... આ રૂમમાં આતશબાજી કરેલી. .. 


જાદુગરને બોલાવેલો. .. 


: શ્ષેતાના જન્મ-દિવસે. ... નહીં કે... સ્કૂલે મૂકી ત્યારે... 
$ તમે કશું પીશો ?..... ચા કે કૉફી ? 
: થેન્ક યૂ ! હું ચા નથી પીતો... 


તમારો જન્મદિવસ... સિશાભાભી ! પ ફ્રેબ્રુઆરી, 
પરિમલ, તારો જન્મદિવસ... ૩૦ નવેમ્બર. 

અને શ્વેતા.. . ઓંગસ્ટની અઢાર તારીખ 

તમારા બજ્ઞેનાં લગ્ન થયાં... ડિસેમ્બરની ૨૯ તારીખે.... 


# વંડરફૂલ !.. . ખાસ્સું હોમવર્ક કર્યું છે ! 


[ રો[હિત જોઈ રહે છે. ] 


: હું કૉફી મૂકું. પરેમલ ! તું પીશ ? 
: મારે કશું જ પીવું નથી. .. પ્લીઝ ! 


પરિમલ ! તારા ફાધરને હાર્ટ-એટેક આવેલો. . . ને તેમને ઈન્ટેન્સિવ-કેર 
નીચે રાખેલા. ત્યારે... ત્રણ દિવસ સુધી... સતત... હું હૉસ્પિટલમાં 
રહેલો.. . યાદ છે તને ? 


* ચાદ છે !... એ વખતે [1નેશા પ્રેગનન્ટ હતી... પણ... હૉસ્પિટલમાં 


તો... મારો સાળો રહેતો.... 


: અશ્વિન.... નર્સની જોડે ચેડાં કરતો. ને રાતના હોસ્પિટલનું રાઉન્ડ લેવા 


નીકળતો... હું યાદ નથી આવતો ને? 


: ના. 

: સોસાયટીના આ મકાન માટે... વીસ હજાર રૂપિયા ભરવાના હતા... 
: £0 101 1૯1 11૯... કે એ પૈસા તમે આપેલા ! 

: પરિમલ-પરિમલ ! શું થયું છે તને ? 


બારબારવર્ષનો સંબંધ... સ્નેહ... ક્યાં ભુલાઈ ગયો? કેમકરતાં ભૂંસાઈ 
ગયો? 


# મિ, પંડ્યા ! જે ક્યારેય નો'તું તેના ભુલાઈ કે ભૂંસાઈ જવાની કેમ વાત 


કરો છો ? આપણા વચ્ચે ક્યારેય કશું જ નો'તું. 


& તો તારી જિંદગી વિશેની આ ઝીણી ઝીણી વિગત... એકએક બનાવ... 


પ્રસંગ. .. ઘટના... વાત... વાતચીત... આ બઘું. .. 


108 આઘુનિક ગુજરાતી એકાંકીઓ 


પરિમલ 


રોહિત 
પરિમલ 
રોહિત 


પરિમલ 


રોહિત 


રોહિત 


રોહિત 


: 15, 5. 2. અથવા તો ડેટા-ક્લેક્શન. .. , અથવા તો. .. કયો તફાવત હોય 


છે. આપણાં બધાંની જિંદગીમાં ? તમે ઇન્ટેલિજન્ટછો. . . થોડું લોજિક... 
થોડી માહિતી... 


: 120 101 1&11 101. આ મારા કપાળ ઉપર પડેલો ઘા દેખાય છે તને ? 
:હા! 
: મારા મકાનનું ઇન્ટિરેયર ચાલતું હતું... તે દિવસે... આપણે અહીં... 


રસોડામાં જમતા હતા... આરતી, હું, તું અને નિશાભાભી. તું. .. જમતાં 
જમતાં અથાણાની બરણી લેવા ઊભો થયો... બરણી છટકી. . .અન્ે મારા 
કપાળ ઉપર... 


: મિ. પંડ્યા ! તમારા કોઈ પણ ઘા માટે હું જવાબદાર હોઉ તો... 1 ત્વ11 


5017). 
પણ... તમને તથી લાગતું કે આવા ઘા બતાવીને કોઈની સ્મૃતિ 
ઢંઢોળવી, . . એ 800101તા1)... છે ? 


: (ચીસ પાડીને) પરિમલ...! 


[રોહિત ઊભો થઈ જાય છે. . . અત્યંત વ્યાકુળ બનીને રૂમમાં આંટા મારે 
છે. તેના વર્તનમાં અનિશ્ચિતતા, વ્યાકુળતા અને ઉન્માદ છે. એક મિનિટ 
સુધી તે આ અવસ્થામાં વર્તે છે. ] 

[ નિશા ઊભી થઈ પાણીનો ગ્લાસ લાવે છે. રોહહિતને આપે છે. ] 

[ રોહિત ગ્લાસ સામે જોઈ રહે છે. ] 


₹ રિડેક્શન-સેલમાંથી ખરીદેલા. એક ડઝન તારા માટે... એક ડઝન મારા 


માટે... 
(નિજ્ઞાને) 1૫0 ઊં 3/0૫. 
[ થોડી વાર પછી ] 


: 1 દ્વિ 10 પા1ર151તાતં... પરિમલ ! 


બાર વર્ષ... દિવસો... રાતો.., મહિત્તાઓ... વર્ષો સાથે રહ્યા. 
ખાધું-પીધું , લડ્યા-ઝઘડ્યા, સુખ-દુઃખ રડ્યા, કકળ્યા. .. શું શું નથી કર્યુ 
સાથે? 

તારી આંખમાં કણું પડ્યું તો... મારી આંખમાં આંસુ આવ્યાં. 

જિંદગીએ તને ગલીપચી કરી તો હું હસી પડ્યો. 

તું જમવા બેઠો... તો મને ભૂખ લાગી. 

જીવનનો કયો એવો પ્રસંગ છે કે જેમાં હું હાજર નો'તો ? વાંચતી વખતે 
મને ઊંઘ આવતી... તો તું ચા બનાવી દેતો. નિશાને તું પ્રેમ કરતો.. .. તો 
મતે રોમાંચ થતો. 

આરતીની આંખમાં ઝળઝળિયાં આવતાં... તો નિશાભાભી રડી પડતાં. 
તારી નોકરી, લગ્ન, શ્વેતાનો જન્મ, બાપુજીની બીમારી, મકાનનું વાસ્તુ, 
હર્નિયાનું અપરેશન, ફાર્નેચર-કપડાંલત્તાંની ખરીદી, બુઝ-પાર્ટી... 

આ ઘરની કઈ વસ્તુ એવી છે કે જે મારી જાણ બહારની હોય ? 


નિશા 
રોઢિત 


પરિમલ 


નિશા 
રોહિત 


પરિમલ 


રોહિત 


સરનામાવગરનુંમોત 109 


તારી જિંદગીનો કયો ખૂણો-ખાંચરો એવો છે કે... જ્યાં મેં પગ ન મૂક્યો 
હોય? 

અને... અને.... આજે તું મારું નામ પૂછે છે ? 

મારી ઓળખાણ માગે છે ? 

મને ઓળખતો નથી? 

કેમ... શા માટે... કેમ હું ભુલાઈ ગયો ? 

કેમ છું ભૂંસાઈ ગયો ? 


& મિ. પંડ્યા ! તમે ઉત્તેજિત થઈ ગયા છો ! 
: પરિમલ ] તું... મને ભૂલી ગયો... પણ તારી જિંદગીનો એક મોટો 


હિસ્સો... પણ ભૂલી ગયો ? 


૬1 1 1લૉ1ળ1છુ 0૫ 1પ, ળે. છિદ્ાત)ત ! 1 $૫7€81... પણ તમે જે 


કાંઈ બોલી ગયા, મને કશું જ યાદ આવતું નથી. આ મારી એકલાની વાત 
તનથી... પણ નિશા-શ્ેતા.... 


: અમારી જિંદગીના તમે કેટલા બઘા રેફરન્સીઝ આપ્યા... તો પણ... મિ. 


પંડ્યા. .. અમને સાચે જ.... 


: માણસને પોતાની ઓળખાણ આપવી પડે. . . પોતાની સાબિતી આપવી 


પડે... મરણિયા બનીને... વલખાં મારતાં મારતાં... કહેવું પડે... કે 
જુવો ! આ તમારી સામે ઊભેલો માણસ... તમારો સ્વ-જન છે.. . સંબંધી 
છે... તમારાં સુખ-દુઃખનો સહભાગી છે. ... તમારા ખભા ઉપર મૂકેલા 
મૈત્રીભર્યા હાથની છાપ.... હજુ આજે પણ જીવંત છે... તાજી છે... 
જુવો ! જરા તપાસો ! ... જરા આંખ ઊંચી કરીને દૃષ્ટિ તો માંડો ? તમે 
અનુભવેલા વિષાદમાં.. . ક્યાંક તેનો વિષાદ પણ છુપાયેલો છે. તમારી 
એકલતામાં... ક્યાંક તેનો સથવારો છુપાયેલો છે. તમારા મૌનમાં... 
ક્યાંક તેની વાણી છૂપાયેલી છે. અને આ બધું ચીસ પાડી પાડીને કહેવું 
પડે ? .. . સંબંઘ તાજો કરવા. .. કોઈની સ્મૃતિ ઢંઢોળવી પડે ? ઓળખાણ 
આપવા છતાં....એકલતા સહન કરવી પડે ? કમનસીબી... 
કમનસીબી... કમનસીબી સિવાય બીજું કશું જ નહીં. 


: તમે એમ કહેવા માગો છો કે... આપણા વચ્ચે વર્ષોનો સંબંધ હોવા 


છતાં... હું તમને ભૂલી ગયો છું ? 


ડ ના. તું તારી જિંદગીને ભૂલી ગયો છે... 


અને... હવે મારામાં એ તાકાત રહી નથી... કે હું તારી જિંદગીને 
ડખોળી... ડખોળી. .. તત્તે યાદ કરાવું કે... તું ક્યાં ક્યાં... તને ભૂલી 
ગયો છે? 

મિ. પરિમલ દેસાઈ ! તમને કદાચ નહીં સમજાય કે છું શું અનુભવી રહ્યો 
છું ? ... પણ ક્યારેય.... તમે પોતે તમતતે પોતાને યાદ કરી શકો... તમે 
પોતે તમને યાદ આવો... ત્યારે રો[હેત પંડ્યા... . સાગર ફ્લેટ્સમાં. .. 
રહે છે... ત્યાં આવી પહોંચજો. 

સાગર ફ્લેટ્સ...3-૩... દરવાજે મારી નેમ-પ્લેટ લગાવેલી છે. અને 


110 આઘુનિક ગુજરાતી એકાંકીઓ 


નિશા 


પરિમલ 


શોહિત 


લાઈટિંગ 


રોહિત 


.-*મિસિસ દેસાઈ !.. . તમારા ઘરની વસ્તુઓ... 

અને દીવાલોને... તમારી જિંદગીને... ક્યારેક નવરાપડો અને ખોતરવા 
બેસો... ત્યારે મારું કે આરતીનું નામ નીકળી આવે... તો... આ મારું 
કાર્ડ છે... ફોન કરજો. .. 


[ કાર્ડ આપે છે. ] 


: મિ. પંડ્યા !...વાંઘો ન હોય તો. ..અમને તમારા વિશે થોડુંક કહોને ! 


,-* તમે અહીં શું કરો છો ? બિઝનેસ... સર્વિસ. .. 
[ રોહિત જોઈ રહે છે. ] 


# નિશા !... 5100 1. 


મિ. પંડ્યા (ઊભો થાય છે.. . હાથ લંબાવે છે શેકહેન્ડ માટે) 1 દ્વ01 1૯11): 
3011)/. 
[ રોહિત... શેકહેન્ડ કરતો નથી, ] 


# બાઈ મિસ્ટર દેસાઈ ?... 


50૦1... 121 11૯ €ત0ડ૯તં 0૫ દ્વા (70૫13૯ 01 1૫11... 9001" 
[£011185. 

બાઈ મિસિસ દેસાઈ | શ્વેતાને કહેજો કે લેશન બરાબર કરે. 

[ઊભો થઈ... સડસડાટ ચાલ્યો જાય છે. નિશા-પરિમલ. .. જોઈ રહે છે. 
બંને અત્યંત ગંભીર છે. હવે પછી ... પરિમલના ડ્‌ંઈગરૂમમાં. .. કાં તો 
આ પાત્રો બેસે અને માઈમ કરે અથવા... થોડી વાર પછી ચાલ્યા જાય 
અને ક્યારેક ક્યારેક આવન-જાવન કરે. ] 

[રોહિત રૈંગમાં ચાલ્યો જાય છે. .. રોહિતના ડઈગરૂમમાં કોઈ નથી.] 


: (૧) રોહિત પરિમલના ડ્રૉઈંગરૂમમાંથી નીકળી જાય... એ જ વખતે... 


રોહિતના ડ્રોંઈગરૂમની લાઈટ-ઓફ . માત્ર પરિમલના રૂમની જ લાઈટ 
ચાલુ. રેડ લાઈટ,.. શક્ય હોય તો... આ રેડ લાઈટ વધારે તીવ્ર 
બનાવવી. 

(ર) રોહિત જ્યારે પોતાના ડંઇંગરૂમમાં દાખલ થવાનો હોય. . , ત્યારે, .. 
તેના [”ઈગરૂમની લાઈટ ચાલુ કરવી, ગ્રીન લાઈટ, 

(૩) જે વખતે ગ્રીન લાઈટ ચાલુ થાય ત્યારે... રેડ લાઈટ ડીમ કરવી, 
પણ ચાલુ રાખવી. 

-.-થોડા સમય પછી... પોતાના ;્રઇંગરૂમમાં દાખલ (રો[હેત) થાય 
છે... એક ખુરશી ઉપર બેસે છે... હતાશ... ભગ્ન... થોડી વાર બેસી 
જ રહે છે. કશુંક કરતો... નથી... માત્ર વિચાર્યા કરે છે... થોડી વાર 
પછી... આરતી દાખલ થાય છે. . . એકાએક કોઈ વ્યક્તિને ડ્રોંઈગરૂમમાં 
બેઠેલી જોઈ, .. ચમકે છે. 


[રોહિત.... આરતીને આવેલી જોઈ. .. બોલે છે. ] 


: પરિમલને ત્યાં ગયેલો..... 


આજે આપણે ડ્રાઈવ-ઈનમાં જતાં નથી. 


આરતી 


રોહિત 
આરતી 


રોહિત 
આરતી 
રોહિત 


આરતી 
રોહિત 


આરતી 


અંશુ 
રોહિત 
આરતી 


અંશુ 
રોહિત 
અંશુ 


રોહિત 
અંશુ 

રોહિત 
આરતી 
રોહિત 
આરતી 
રોહિત 
અંશુ 


સરનામા વગરનું મોત 111 


: આપને કોનું કામ છે ? 


[રોહિત... આરતીને સાંભળતો નથી. . . પોતાના વિચારોમાં ખોવાયેલો 


: અંશુ ક્યાં ગઈ?... 
: માફ કરશો ?.. , પણ આપને કોનું કામ છે ? 


[ રોહિત... એકાએક આ પ્રશ્ન સાંભળીને... ઊભો થઈ જાય છે... 
આરતીને આંખો ફાડી ફાડી જોયા કરે છે. ] 


: શું... શું પૂછયું તેં ? 
: મારા મિસ્ટર બહાર ગયા છે... અંશુનું કામ છે ?... બોલાવું ? 
: (જોઈ રહે છે... લાંબો સમય ) .... આરતી... પ્લીઝ, 


[ ખુરશી ઉપર બેસી જાય છે. ] 


: આપ અંશુના મિત્ર છો ? ... આપનું નામ ? 
* 13 €૦ત. 


[ આરતી અવાજ કરે છે...] 


ઃ ન જોઈને)... અંશુ... અહીં આવ તો... કોક તને મળવા આવ્યું 


[ અંજુ આવે છે. ] 
: નમસ્તે !... આપને મારું કામ છે ? 
: (આરતીને) એક ગ્લાસ પાણી.... 
# ૭૫16... 


[ પાણી લેવા જાય છે. ] 


: આપની તબિયત... સારી નથી ? 
$ 1૫0. 101૬ 010....સારી છે. 
: આપ. . . મારા જીજાજીના મિત્ર છો ? 


[ આરતી પાણી લાવે છે. ] 


2 થેન્ક યૂ !... 


: રોહિત... રોહિત પંડ્યા. 

: €૦-॥બંતંટા૦૦ ! મારા. .. મિસ્ટરનું નામ પણ. .. રોહિત છે. 

: તમે મને ઓળખો છો ? 

2 ના.... કાંઈ ખ્યાલ આવતો નથી. 

: તું. . .અંશુ ? 

: 1૫0... જીજાજી સાથે કદાચ મળ્યાં હોઈએ. . . પણ. .. 1 11 1101 501૯... 


| રોહિત મૂંગો બની જાય છે. ] 


112 આઘુનિક ગુજરાતી એકાંકીઓ 


આરતી 
અંશુ 

રોહિત 
આરતી 
રોહિત 
અંશુ 

રોહિત 


રોહિત 
અંશુ 
રોહિત 


અંશુ ઃ 
રોહિત 


આરતી 


રોહિત 


અંશુ 
રોહિત 


આરતી 


: (અંશુને) 1 100૫છા॥.... કે તારા કોઈ મિત્ર છે. તને મળવા આવ્યા છે. 
: જીજાજીને મળવા આવ્યા છે.... (રોહિતને). .. આપને જીજાજીનું કામ 


છે? 


: આરતી !... તું... તું... તું પણ મને નથી ઓળખતી ? 

₹ 1 1 50115/.... કોઈ ચોક્કસ ખ્યાલ આવતો નથી. 

: અંશુ... તને? 

: 5011: .... મને પણ કાંઈ “ક્લીક' થતું નથી. 

: શું થવા બેડું છે ?. .. 07116113૯1" €૪૯1)0001 15 [33118 11150116 


01... 1 181/€ 20106 €1 7 ? 
[ઊભો થાય છે.. - અને અંદરની બાજુજવા પ્રયત્ન કરે છે. ..પછી અટકી 
જાય છે. ] 


: અરીસો.... ૪૦૫ 1106811 1111101” ? 
# પ્લીઝ ! ,.. કામ છે.... 


_ [આરતી... અંશુ સામે જુવે છે... અરીસો લેવા જાય છે. ] 
અરીસો ન જોવો હોય તો.... ૪0૫ 1001૬ તૃપાં।€ 11650110 દ્વાતં 
॥તં).... 

[ આરતી અરીસો લાવે છે. ] 


: થેન્ક યુ... (અરીસામાં પોતાને જુવે છે) (લાંબો સમય)... એ જ 


ચહેરો... એ જ આંખો... . બધું એનું એ જ છે... 
[ અરીસા પાછો આપે છે. ] 111011 371181 185 1148122010 ?... 307103 


: એકાદ કલાક પછી... આવશો તો ચોક્કસ મળશે... અથવા તો કોઈ 


મેસેજ... 


: આરતી... અંશુ ! તમને બંનેને શું થયું છે 1... તમે મને નથી 


ઓળખતાં.... મને... રોહિત પંડ્યાને. ...? 
10...[૫૦.... પિલ... ૩૪૯11310 15 111110... 
વ5પા તં. ... 1011501156. 


: તમને શું થાય છે ?... હેલ્થ સારી નથી ? 
: આરતી 1 મારી સામે !.. . ધ્યાનથી જો. .. આ ચહેરો તને પારેચિત નથી 


લાગતો ?.., તું... તું આ ચહેરાને... નથી ઓળખતી ? 


₹ 4 11111૮... કે આપણે ડેલહાઉસીમાં... મળેલાં 


અંશુ !... તને યાદ આવે છે. .. અમે હનીમુન માટે ડેલહાઉસી ગયેલાં ? 
.-* (રરોહિતને) ... તમે એકાએક રાત્રે બીમાર પડી ગયેલા... અને મારા 
મિસ્ટર. .. રાત્રે બે વાગ્યે. .. તમારા માટે ડૉક્ટરને લાવેલા... પ 

રાઈટ મિ. પંડ્યા ?... એ વાતને આઠેક વર્ષ થઈ ગયાં એટલે... ભૂલી 


રોહિત 
આરતી 


અંશુ 
રોહિત 
અંશુ 
આરતી 


રોહિત 


રોહિત 


આરતી 


અંશુ 

રોહિત 
આરતી 
રોહિત 
આરતી 


અંશુ 
રોહિત 
અંશુ 


રોહિત 
આરતી 


સરનામા વગરતું મોત 113 


ગઈ... આઈ એમ સોરી !... ક્યારે આવ્યા તમે ? 


2 5૫0 ?... તો... કોઈ ખ્યાલ નથી આવતો. 


વાંધો ન હોય તો... તમે જ તમારી ઈન્ટ્રોડડકશન આપોને ? આમ પણ... 
મારી મેમરી... ખરાબ છે.... 


: એક બાબત નક્કી છે કે... તમે અમને ખૂબ સારી રીતે ઓળખો છો... 


અને અમને બંનેને... તુંકારે બોલાવો છો... . એટલે સાબિત થાય છે કે... 
તમે અમારા વડીલ છો.... રાઈટ... રોહિતભાઈ ! 


: તમારા... મિસ્ટરનો ફોટોગ્રાફ... રે[ડિયોગ્રામ ઉપર પડ્યો છે... 


લાવશો ? 


: 5૫1€.... હું જ લઈ આવું. 


[ અંશુ જાય છે. ] 


: હજુ સુધી કેમ ન આવ્યા ?.. . ખાસ કહીને. ગયા'તા કે જમવાના સમયે 


તો હું આવી જ જઈશ... તમે મિ. પંડ્યા ! અમારી સાથે જમશો ને ? 


: ના. થેન્ક યૂ... 


[ અંશુ આવે છે - ફોટોગ્રાફ લઈને ] 


: આ... આ ફોટોગ્રાફ તમારા મિસ્ટરનો છે ? 


10, 11 15 11112035816 ! 
[ ફોટોગ્રાફ કોક બીજા માણસનો છે. ] 


ઃ યસ !... એમાં ઈમ્પોસિબલ જેવું શું છે ?... આ મારા મિસ્ટરનો જ 


ફોટોગ્રાફ છે. 


2 સ્માર્ટ લાગે છે ને ? 

: 3૫1... 103% 11 15 [૦૩૭1010 ?... કઈ રીતે... આ ફોટોગ્રાફ.... 
: તમને કેમ આટલી બધી નવાઈ છે? 

: શ ૪0૫ વૃપાલ 5પ... આ તમારા હસબન્ડનો જ... 

# હા... હા... હા... મારા હસબન્ડનો જ ફોટોગ્રાફ છે. 


[ રોહિત ફોટોગ્રાફ. . . જોઈ રહે છે... પછી ધીમેથી એક બાજુ મૂકે છે. ] 


: રોહિતભાઈ ! 1 દ્વિ1 10 પાતંટ131તાતં.... 8પ1 ૫/1 15 001" 


[21001 ?... 


: આજે સવારે બ્રેકફાસ્ટમાં તમે... કોર્નફલેઈક્સ... આમલેટ... 
: 17100૪... આજે બ્રેકફાસ્ટ મેં તૈયાર કરેલો. 


ફેન્ચ ટોસ્ટ, મેથીના ગોટા... 


: ફિયાટ કાર... કલર માટે આપી છે... નંબર ૪૨૯૨ 
₹ &છક્ાં1 ૪0... એમ્બેસેડર કાર... નંબર ૫૭૭૫ 


114 આધુનિક ગુજરાતી એકાંકીઓ 


રોહિત 
પટેલ 
અંશુ 
આરતી 
પટેલ 


આરતી 


રોહિત 
પટેલ 
અંશુ 
પટેલ 
રોહિત 
આરતી 
પટેલ 
આરતી 
અંશુ 
રોહિત 


અંશુ 
આરતી 
અંશુ 


પટેલ 
રોહિત 
આરતી 
અંશુ 


રોહિત 


: એક મિનિટ.... 


ડ બઘું જ બદલાઈ ગયું ? . .. વસ્તુઓ. .. વ્યક્તિઓ... 


[ પટેલસાહેબ પ્રવેશ કરે છે. ] 


# નમસ્તે આરતીભાભી !... ક્યાં ઊપડી ગયા છે સાહેબ ? કેમ 


અંશુબેન? ડાઈવિંગ આવડી ગયું ? 


5 કેમ પટેલસાહેબ ! ભાભીની તબિયત કેમ છે ? 
: એમ ને એમ. છ શૉક અપાવવા પડશે... જોઈએ !... સારું થઈ જાય તો 


ભગવાનનો ઉપકાર... 
(રોહિત ઉપર નજર પડતાં) ... ગેસ્ટ છે ? 


: હા ! મારા મિસ્ટરને મળવા આવ્યા છે... (રોહિતને) .. . પટેલસાહેબ ! 


અમારા ત્તેબર છે. . એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયર... 


: નમસ્તે... પટેલસાહેબ ! 
: નમસ્તે... આપનું નામ? 


* રોહિતભાઈ.... 
$ શું કરો છો ?... બિઝનેશ ? 
ડ 3૫40011181110[02011દ11.... 


: શું કામ હતું, પટેલસાહેબ ! 

: સ્કૂ:ડ્રાઇવર જોઈતું હતું. . પંખો... ખોલવો છે... 

: સ્કૂ-ડાઈવર ?. , . કોણ જાણે ક્યાં પડ્યું હશે ? અંશુ, તને ખબર છે ? 
5 1૫0.... 

: ( ધીમેથી. . . મક્કમતાથી. . શબ્દો છુટ્ટા પાડીને ) 


અરીસાવાળા કબાટના. .. જમણી બાજુના ખાનામાં... 
1 આરતી...અંશુ.. .પટેલસાહેબ આશ્ચર્યથી રોહિત સામે જોઈ રહે છે. ] 


[ અંદર જાય છે... અને સ્કૂ-ડ્ાઇવર લાવે છે. ] 


: (રોહિતને)... તમને ક્યાંથી ખબર? 
: તમે... તદન અજાણ્યા માણસ... પહેલી વખત આ ઘરમાં આવો છો... 


ને તમે કઈ રીતે જાણી શક્યા ? 


: તમે તો જાણભેદુ નીકળ્યા... 

: 4051.... મને એમ થયું કે. .. સ્કૂ્રાઇવર કબાટમાં જ હોય ને... 

: અરીસાવાળો કબાટ... જમણી બાજુનું ખાતું... 

: યાદ આવે છે મોટીબહેન !,. . . તેમણે કહેલું. .. રેડિયોગ્રામ ઉપર તમારા 


મિસ્ટરનો ફોટોગ્રાફ પડ્યો છે... કઈ રીતે જાણ્યું તેમણે ? 
તમને કઈ રીતે ખબર પડી કે અંદર રેડિયોગ્રામ છે ? 


₹ ગેસ-વર્ક.. .. અનુમાન... 


આરતી 


રોહિત 
અંશુ 
આરતી 
રોહિત 
આરતી 
રોહિત 
અંશુ 
આરતી 
પટેલ 
અંશુ 
રોહિત 
આરતી 


રોહિત 


પટેલ 


રોહિત 


અંશુ 


રોહિત 


આરતી 


સરનામા વગસ્ત્તું મોત 115 


# તમે કોણ છો ? ... અમારા ઘર વિશેની... આટલી બધી જાણકારી તમારી 


જ ય આવી? 
પ મેં અમસ્તું કહેલું... 


& 10011 0૯11૫ ૯.... 

: મારા મિસ્ટર સાથે તમારો પરિચય કઈ રીતે ? 

: &0્તતલા113... મળ્યા. .. પરિચય થયો. 

: ક્યાં?... ક્યારે ? 

: તમે... નાહક શંકાશીલ બની રહ્યાં છો... હું તો... 

: તમે આ ઘરમાં દાખલ થયા ત્યારથી જ... મને... કોઈ ડા૫દ્વાટુટ 


હાઇ... થયા કરતી હતી. 


: આ ઘર વિશે તમે કઈ રીતે. .. આ બધું જાણો ? કઈ વસ્તુ ક્યાં પડી છે.... 
: ૪0૫1 [0૦1૧૦0૮1119 તત 0૯118૪10૫1"... 15 તૂપાંધટ તાંડાપ(ઈાછુ.... 
: 5011... મેં જાણ્યે-અજાણ્યે. . .. આપને દુઃખ પહોંચાડ્યું હોય તો.. . 

# દુઃખ ?... મને તો આશ્ચર્ય થાય છે કે... અમારા ઘર વિશે..; તમારા 


જેવા એક અજણ્યા માણસ પાસે..., આટલી બધી ઈન્ફોર્મેશન કયાંથી 
આવી? 


1૨€ 11) 3૩૯ ત॥છુ... 1 તાળ ૫૦ત્તલત.... 


: ના. ના... હું કોઈ ભયજનક માણસ નથી... છતાં. .. તમને એવું લાગતું 


હોય તો..., 


: ખોટું નહીં લગાડતા... રોહિતભાઈ !... પણ... હમણાં હમણાં એવું 


બતે છે ને... કે... કોઈ ઉપર વિશ્વાસ રખાતો નથી. તમે તો સારા માણસ 
છો... પણ તો'ય... જમાનો ખૂબ ખરાબ છે. 

સાંજે પાંચેક વાગ્યે આવશો તો.... કેમ આરતીબહેન | પંડ્યા સાહેબ... 
અચૂક મળશે. 


$ 1 પતરા ડત્ાળત... 


[ ઊભો થાય ક ] 
500... તમારા હસબન્ડને હું એક જ વખત મળ્યો છું.. |. 
તમારી જિંદગી વિશે. .. કઈ રીતે... હું આટલું બધું જાણી ર. તેનું 
આશ્ચર્ય.. . મને પોતાને જ છે. . . મારા જેવો અજાણ્યો માણસ. . 


: તમારું નામ... સરનામું... ટેલિફોન નંબર.:. જરા કાગળમાં લખી 


આપશો ?... જીજાજી પૂછે તો. .. 
[ આરતી લેટર-પેડ આપે છે. ] 


: જવા દો... શી જરૂરત છે ?... હું આવતી કાલે તેમને ઓફિસમાં... 


મળવાનો જ છું. 


: પ્લીઝ... રેફરન્સ માટે... 


116 આઘુનિક ગુજરાતી એકાંકીઓ 


રોહિત 


અંશુ 

રોહિત 
આરતી 
રોહિત 


અંશુ 


પટેલ 
રોહિત 


આરતી 
રોહિત 


પટેલ 
રોહિત 


રોહિત 


આરતી 
રોહિત 
અંશુ 

રોહિત 


[ રોહિત... કચવાતે મને લેટરપેડ લઈ તેમાં લખે છે... 1૨0111 
”દ્વા1ત/8. ] 
[એકાએક પોતાની ફાઉન્ટન સામે જોઈ રહે છે. ] 


: (સ્વગત) 5૫1 015ળ૪.... 


લીલી શાહી ભરેલી... બ્લૅક ક્યાંથી થઈ ગઈ? 
બ્લૅક કઈ રીતે લખાવા માંડ્યું ? 
[ ફાઈન્ટન-પેન છંટકારે છે. ] 
[ બીજી વખત રોહિત પંડ્યા લખે છે. ] 
શું છે... આ બઘું ?... શું બની રહ્યું છે મારી આજુબાજુ? 


: તમારો હાથ દ્રજે છે... 

# હા, 1 દ11 [0111૪ 10137005... 
: એડ્રેસ ?... 

# એડ્રેસ ?... 


[રોહિત ચકળ-વકળ આજુબાજુ જુવે છે. ] 
[ તે ખોવાઈ ગયો છે... તેને કશું જ યાદ આવતું નથી... તે બેસી જાય 
છે.] 


ઃ તમારું હોમ-એડ્રેસ... પોસ્ટલ એડ્રેસ... માત્ર રોહિત પંડ્યાથી કોઈ 


ખ્યાલ ન આવે.... 


ડ શું થાય છે તમને ? 
2 10... 1 810 વૂપા1ટ ત્ર]... 


હું આજે જ બૉમ્બેથી આવ્યો... એટલે... એડ્રેસ તો... પણ તમારા 
મિસ્ટરને કહેજો કે... તમારો જ, નામેરી.,.. એક માણસ આવેલો... 
એ... બધું સમજી જશે. 


ક્યાંય ઊતર્યા નથી ? . ,. હૉટેલમાં... કોઈ રિલેટિવને ત્યાં... 
: ના... અહીં કોઈ મારું રિલેટિવ નથી... 


સીધો જ અહીં આવ્યો... 


: લગેજ? 
: સ્ટેશનના ક્લૉક-રૂમમાં... 


[ ઊભો થાય છે. ] 


: ૭011) £૦દ 1115 11351011... 


મેં આપને બઘાને... હેરાન કર્યા.... 


: તમારું બૉમ્બેનું સરનામું ? 
₹ ₹0'છુટા1... સરનામા વગર... માત્ર નામથી જ. . . તમારા મિસ્ટર... 


મને ઓળખી શકે છે કે... 


: માત્ર.... નામ એ ઓળખાણ નથી... મિ. પંડ્યા ! 
* (અંશુ સામે જોઈ રહે છે)... હા !... કદાચ નામ.... ઓળખાણ... 


પટેલ 
અંશુ 
આરતી 


સરનામા વગરનું મોત 117 


એડ્રેસ. .. . પરિચય.... સંબંઘ.... કશું જ પૂરતું નથી. 
આવજો. . . આરતી. .. 1૦ મિસિસ પંડ્યા ! 
આવજો... અંશુબહેન... પટેલસાહેબ... ક્યારેક વિચારજો !... આ 
ઘરમાં જ જીવતા માણસો... આ ઘરના જાણીતા માણસો... ભૂલી 
ગયેલા... ત્યારે... એક અજાણ્યા માણસે... આવીને... સ્ક્ર-ફ્રાઈવર 
શોધી આપેલું .... 
આવજો... 
[ રોહિત બહાર નીકળી જાય છે. ] 
[ આરતી-અંશુ.. . પટેલસાહેબ. . . જોઈ રહે છે. ] 


: આવા અજાણ્યા લોકોને ઘરમાં પેસવા જ ન દેવા. 
: 501001111૪ [553.... મોટીબહેન ! 
: [3/51€110105 તાદ્વા.... 


[ લાઈટ... ડીમ.] 
[બંને ડ્રોઈગરૂમની લાઈટ એક સરખી. 
બંને ડ્રોઈગરૂમમાં કોઈ નથી. 
ઘીમે ઘીમે... બંને ડરંઈગરૂમની લાઈટ ફેડ-આઉટ. 
રોહિત.. , સામેની બાજુએથી. .. સ્ટેજ ઉપર.. . પ્રવેશ કરે છે. અને બંને 
ડોઈગરૂમની વચ્ચેની જગ્યામાં લૅંમ્પ-પોસ્ટ પાસે આવીને ઊભો રહે છે. 
- ઓડિયન્સ તરફ મોં કરીને. 
માત્ર,.. તેની ઉપર ફોકો-લાઈટ...] 


(પડદો) 


10 


સોદો 
મનુભાઈ પંચોળી (દર્શક) 


પાત્રો : કૅપ્ટન હોસ : ઓસ્ટ્રિયા અને સ્વિટ્ઝર્લેન્ડની સરહદે આવેલી કોઈક નજરબંદી 


હોસ 
હાના 
હોસ 
હાના 
હોસ 


હાના 
હોસ 
હોના 
હોસ 


હાત 


હોસ 
હાના 


છાવણીનો તથા જિલ્લાનો વડો. * ક્રાઉ હાના : શ્રીમતી હોસ * ચાર્લ્સ : તેમનો 
પુત્ર *. વેલનબર્ગ : યહૂદી સંરક્ષણ સમિતિના પ્રતિનિધિ. * એરિઝ : યહૂદી કેદી 
* ઉર્શલા : યહૂદી કેદી કુ મારિકા. * બિશપ લોડ :ઃ ખ્રિસ્તી બિશપ. 
- (સૂચિત પાત્ર -) આઈકમેન યહૂદી તરસત્રનો કર્તાહર્તા. 
સમય : બીજા વિશ્ચયુદ્નો અંત ભાગ. 
સ્થળ : ઓસ્ટ્રિયા સ્વિટ્ઝર્લેન્ડની સરહદ પરનો નાઝી કબજા હેઠળનો જિલ્લો. 
દૃશ્ય પહેલું 
: હાના ! 
: આવી. (આવે છે.) 
: આજેમારે... મારે ભાગે કપરું કામ આવ્યું છે -તારી મદદની જરૂર પડશે. 
# તે તો સ્વીકૃત છે. મને કહો. 


: જો થોડી વાર પછી અહીં એક અમેરિકન યહૂદી આવશે - તે એક સોદો 
કરવા આવે છે, અને તારે ચતુરાઈથી સોદો થતો અટકી ન જાય તે જોવાનું 
છે 


: પણ છે શું? 
2 ત્યારે તને સમજાશે. એ અત્યંત ગુપ્ત - બધાથી ગુપ્ત વાત છે. 
2: બઘાથી ? તો.... 


: તું ચા-નાસ્તો લઈને આવજે ને સંભળાય તે સાંભળજે. પછી કાંઈક સૂઝે 
તો.મદદ કરજે, પણ મારેઆ કામ પારઉતારવાનું છે. આઈકમેને ભળાવ્યું 
છે 


: મત્તે એનું નામ ગમતું નથી. તમને અત્યારે તેણે ભળાવ્યું છે તે સાંભળું છું 
ત્યારે ઊલટાની ઘુજારી થાય છે. 
: તું જર્મન સ્ત્રી છે, ને જર્મન કેપ્ટનની સાથીદાર છે. 


: તમે કૅપ્ટન ન હોત ને હું કેપ્ટનની સ્ત્રી ન હોત - (ચાર્લ્સ દાખલ થાય છે.) 


ચાર્લ્સ 
હોસ 


ચાર્લ્સ 
હોસ 
ચાર્લ્સ 
હોસ 
ચાર્લ્સ 


હોસ 


ચાર્લ્સ 
હોસ 
હાના 
હોસ 
હાના 
હોસ 
હાના 


હોસ 
હાના 
ચાર્લ્સ 
હોસ 


વેલનબર્ગ 
હોસ 


વેલનબર્ગ 
હોસ 


વેલનબર્ગ 
હોસ 


વેલનબર્ગ 


સોદો 119 


: પપ્પા ! 
$ તારે ટટ્ટાર ઊભા રહેવું જોઈએ, ચાર્લ્સ, (ચાર્લ્સ ટક્ાર થઈ જાય છે.) હવે 


જર્મન કિશોર જેવો લાગે છે. કહે. 


: પપ્પા, તમે એરિઝને અહીંથી ખસેડો છો ? 

: હા. તેવા હુકમો થયા છે. 

: એરિઝ મને સારું બાગકામ શીખવે છે. 

: તેવા બીજા મળી રહેશે. હુકમ થાય એટલે જવું જોઈએ. 

: કોનો હુકમ ? ક્યાં ? આપણા તો કેટલાય બાગવાન બદલાયા છ 


મહિનામાં. 


: આ બધું પૂછવાનું ન હોય. તારે, મારે, તારી માએ. સૌએ હુકમ થાય તે. 


પ્રમાણે કરવાનું. 


: (ધીમેથી) હા, એ તો કરવાનું. પણ મને એરિઝ ગમે છે. 

: તે યહૂદી છે - કેદી છે. એવા સાથે બહુ સંબંઘ ન રાખવો. 

: તમે ઉર્શલાને પણ મોકલી દેવા ધારો છો ? 

: આજની વાત પર આધાર છે. મોકલવી પણ પડે. 

: તે મને ફ્રેન્ચ ભાષા અને રીતભાતમાં સારી રીતે મદદગાર થાય છે. 

: આ લોકોનું દુઃખ જ એ છે કે બધા ભારે હુશિયાર હોય છે. 

: પણ આપણી ફ્રાંસમાં બદલી થશે ત્યારે ફ્રેન્ચ બાનુઓને પણ ઝાંખી પાડતાં 


મને આવડવું જોઈશે ને ? તે ભારે મદદગાર છે. 


: હશે, પણ ઉપરના હુકમ આગળ આપણું શું ચાલે ? 

: પણ આને તો તમે બચાવો જ. 

: એરિઝને પણ પપ્પા !' 

: હમણાં જાઓ . જુઓ હોર્ન વાગ્યું (મોટર ઊભી રહેવાનો અવાજ આવે છે, 


તેલનબર્ગ દાખલ થાય છે.) 


: શુભપ્રભાત, કૅપ્ટન હોસ. 
: (ટટ્ટારરહીને) સ્વીકારું છું. (વેલનબર્ગ હાથ લંબાવે છે , હોસ તેને અડક્યા. 


સિવાય બેસવાનો ઈશારો કરે છે.) 


: મારે શાં સૂચનો સાંભળવાનાં છે ? 
: છું તમને સારા સમાચાર આપવા ધારું દું. આવા સમાચાર પહેલાં તમને 


કદી મળ્યા નથી. તમે યહૂદી છો ને ? 


: હા. અને તેને માટે મને ગૌરવ છે. 
ઃ એ તાત રહેવાદો. પણ મેંકહ્યું ને કે હુંતમને અદભુત સમાચાર આપવાનો. 


છું. 


: આ વર્ષોમાં ઘણું અદ્ભુત - ન માની શકાય તેવું ચિંતવી શકાય તેવું બની 


ગયું છે. 


120 આધુનિક ગુજરાતી એકાંકીઓ 


હોસ 
વેલનબર્ગ 
હોસ 
વેલનબર્ગ 


હોસ 
વેલનબર્ગ 
હોસ 


વેલનબર્ગ 
હોસ 


વેલનબર્ગ 
હોસ 
વેલનબર્ગ 
હોસ 


વેલનબર્ગ 
હોસ 
વેલનબર્ગ 


હોસ 
વેલનબર્ગ 


હોસ 
વેલનખબર્ગ 
હોસ 
વેલનબર્ગ 


હોસ 


: દાખલા તરીકે? 

: દાખલા તરીકે ઓસવીચ બુશનવાલ્ડ-ડાચુતાં ઝેરી સ્નાનથરો, 

: એ વાતો ચર્ચવાની હું રજા આપત્તો નથી. 

: છું તો તમે અદ્ભુત સમાચારની વાત કરી એટલે બોલ્યો. રોમન સપ્રાટ 


ટીટસના સમયથી અમે તો અદૂભુત બનાવો જ જોતા આવ્યા છીએ - બે 
હજાર વર્ષ ગણોને. 


: પણ આજે કહીશ તેની તોલે કાંઈ નહિ આવે. 
: સાંભળવા આતુર છું. 
: જુઓ, અમે નક્કી કર્યું છે કે તમે જો લઈ જવા તેયાર હો તો દસ સ લાખ 


યહૂદીઓતે સરહદ પાર જવા દેવા, 


: સાંભળું છુ. 
: દસ લાખ - તમે ઇચ્છો તેવા સાજા-સમા, દસ લાખ - જે અમારા પંજામાં, 


અમારા પગ નીચે, અરે ! અમારા જઠરમાં છે. 


: આશ્ચર્યજનક તો ખરુ. 

: માત્ર આશ્ચર્યજનક ! અદ્ભુત, ન મનાય તેવું ! 

: માનવું મુશ્કેલ પડે તેવું તો છે. 

: રોમન સમ્રાટ ટીટસે પણ તમારા પર આટલી દયા નહોતી બતાવી, 


જેરૂસલેમના સર્વનાશ વખતે. 


: શાપરથી કહો છો? 
: સીધું સાદું છે. ટીટસ કાંઈ બધા યહૂદીઓનો - કુહ્ઢ ઝપટ યહૂદીઓનો નાશ 


કરવાની તાકાતવાળો ન હતો. તેની તલવારો-ભાલાં તમારામાંના બધાનો 
નાશ ન કરી શકત. 


: હા, તમે... તમે ઝેરી ગેંસનાં સ્નાનઘરોમાં તે કરી શકો તેમ છો. હા, ઝેરી 


ગેંસનું સ્નાન, 


: કરી શકો છો ? કર્યું છે. 
$ ભૂલ્યો, કર્યું છે. અહીં, આ ઓરડા સુધી તેની હૃદય ધબકતું બંઘ કરી દે 


તેવી બદબૂ આવે છે. 


: (સૂંથતો) મને તો કાંઈ આવતી નથી . એ તો અહીંથી પચીસ કોસ દૂર છે. 
: (ધીમેથી) તેને માટે તમારું નાક બદલવું જોઈએ. 

: તમે અમારી ભલમત્તસાઈનો વધારે પડતો લાભ લો છો. 

$ તા, હું તો તમને વાસ નથી આવતી માટે સૂચન કરું છું. તમે યહૂદી 


સ્ત્રીઓનાં ગર્ભાશયો દૂર નથી કર્યા ? યહૂદી પુરુષોનાં અંડાશયો ઈડાની 
જેમ નથી અલગ કર્યાં? અંગોપાંગો બદલાવવામાં - અરે ! ખુદ. .. જવા 
દો એ વાત. આપણે ખુશ સમાચાર જ સાંભળીએ. 


$ હા, અમે તમે કહો છો તેમ કર્યું છે . તેથીયે વધારે કર્યું છે. તમે જાણો 


છો - અમે તમારી યહૂદણોને મારતાં પહેલાં એના વાળ કાપી નાંખ્યા 


વેલનબર્ગ 
હોસ 


વેલનબર્ગ 
હોસ 


હાના 
વેલનબર્ગ 


હોસ 
વૈલનબર્ગ 
હોસ 


વેલનબર્ગ 
હોસ 
વેલનબર્ગ 
હોસ 
વેલનબર્ગ 
હોસ 
વેલનબર્ગ 


સોસ 
વેલનબર્ગ 


હોસ 
હાના 


વેલનબર્ગ 


સોદો 121 


છે. જાણો છો, આ તમે જેના પર પગ ટેકવ્યો છે તે શેતરંજી એના 
વાળની બનેલી છે ? (વેલનબર્ગ પગ ઊંચકી લે છે.) 
તેમનાં હાડકાંની રાખનું ખાતર બનાવ્યું છે. 


: રહેવા દો. તમે બધું કરી શકો - ટીટસથી ન થયું તેવું બઘું. 
: હું એ જ તમને સમજાવવા માગું છું કે બઘું જ કરી શકીએ તેમ છીએ, બઘું 


અમારી હથેળી-પંજામાં છે. કોઈ તમારું અમેરિકા એમને છોડાવી શકે તેમ 
નથી - છતાં દસ લાખ યહૂદીઓને અમે છોડી દેવા તૈયાર છીએ. 


: સમજાય છે તમારી આ અદ્ભુત ઉદારતા. 
: આ ઉદારતા જ છે. અમે કેટલા ટન ખાતર, કેટલા ટન ચરબી, કેટલા 


સોનાની રેખવાળા દાંત, કેટલા કિલોગ્રામ સુંવાળા ચમકતા વાળ ખોશું તે 
ગણાવું ? તમારી યહૂદણોને વાળ સાચવતાં પણ ગજબના આવડે છે. 


: ચા લાવું !! 
: અરે ! હું ભૂલી ગયો. માફ કરો મને. છું જીનીવાથી ચાનું પડીડું લાવ્યો છું. 


લ્યો તેની જ બનાવો. (નમીને ચાનું પેકેટ અપપે છે, હાના. લઈને અંદર 
જાય છે.) 


: તમે રેડકોસના પ્રતિનિધિ છો ? 
$ રેડક્રોસ અને યહૂદી રક્ષણ સમિતિનો. 
₹ તમે (ટેબલ પર હાથ ટેકવતાં) તમે - અમે દસ લાખને એમ ને એમ 


આપીએ તેવું તો નહે ધારતા હો - 


: તમે છોડશો તેવું જ હું નથી ધારતો. 

: જર્મન સિપાહી બચ્યો જૂડું નથી બોલતો. 

: એ વિષે આપણે વાત જ ન કરીએ. 

: તમને અમારામાં વિશ્વાસ ન હોય તો વાત જ શી રીતે થાય ? 

: (મક્કમતાથી) સ્વાર્થના પાયા પર. 

*છ- 

ઃ કુઓ, તમારી હરોળો તૂટવા માંડી છે - રશિયનો નજીક આવવા માંડ્યા 


ઃ અમારી હરોળો અકબંધ છે. 
: હશે, જર્મનીની અંદર. અહીં તો નથી - કોઈ કહેશો તોયે માનશે નહિ. 


(હાના ચા લઈને આવે છે.) 


: (ચા પીતાં) હં, ચા ખરે જ સરસ થઈ છે. તમે લાવ્યા ક્યાંથી ? આવી 


10,000 કિલોગ્રામ આપો, 10,000ને છોડી મૂકીએ. 


: ચા ખરે જ અ છે. કોણ જાણે ક્યા જમાનામાં આવી ચા પીધી 


હતી ? યહૂદીઓની કિંમત પેટે ચા લેવી એમાં કાંઈ ખોટું નથી. 


: તમારે સાચા-ખોટાનું શું ? એ વાત છોડો. દસ લાખ યહૂદીઓ ને શું લઈને 


છોડશો? 


122 આધુનિક ગુજરાતી એકાંકીઓ 


હોસ 
વેલનબર્ગ 
હોસ 
વેલનખબર્ગ 
હોસ 
વેલનબર્ગ 
હોસ 
વેલનબર્ગ 
હોસ 
વૈલનબર્ગ 


હોસ 
વેલનબર્ગ 
હાના 
વેલનબર્ગ 
હોસ 


વેલનબર્ગ 
હોસ 


વેલનબર્ગ 
હોસ 


હાના 
હોસ 


હાના 
હોસ 


: પહેલાં તો આવી ચા દસ હજાર કિલોગ્રામ. 

#હું- 

: પછી, દસ હજાર ગોટી સાબુ. 

: બદલામાં? 

: 10,000 યહૂદીઓ, પણ સાબુ સુગંધી જોઈએ. 

:્હ- 

: 10,000 ખટાશ મર્સિડીઝના - આઠ સ્પેર ટાયર સાથે. 

: બદલામાં ? 

: પાંચ લાખ યહૂદીઓ. 

: ઓછા ન ગણાય ? તમને તો યહૂદીઓની કિંમત એક સાબુની ગોટી જેટલી 


જ છે. (ટેલિફોનની ઘંટડી વાગે છે.) 


: હેહ્યો, જીનીવા ? કોનું કામ છે ? વેલનબર્ગનું ! (વેલનબર્ગને) લ્યો, તમારી 


પત્ની વાત કરવા માગે છે. 


: હેક્લો, એરીઝની વાત કરે છે ? નક્કી થશે તો તપાસ કરીશ. ને તારી 


માસીની દીકરી ઉર્શલા , ફ્રેન્ચ ભાષામાં નિષ્ણાત - હા - તપાસ કરીશ - 
આ વાત પાટે ચડશે. તો. 


: (હળવેથી) એરીઝ ? અમારે ત્યાં જ માળી છે. 

& સારુ, આગળ વાત ચલાવીએ ? 

: દસ હજાર બ્લેડ અસ્ત્રોના સેટ સાથે. 

: શક્ય તો છે. 

: જુઓ, સાંભળી લ્યો. 10 હજાર કિલોગ્રામ ચા, દસ હજાર સુગંધી સાબુ, 


દસ હજાર ટ્રક, આઠ સ્પેર ટાયર સાથે - દસ હજાર બ્લેડ-અસ્ત્રા સાથે - ને 
જર્મની છોડી. મૂકશે દસ લાખ યહૂદીઓને. જબ્બર દરખાસ્ત નથી ? 


: પણ આ પાળશો તેની ખાતરી શું ? 
: જર્મન નાયક પર અવિશ્વાસ છે ને ! ઊભા રહો, (ટેલિફોન જેઠે છે.) “હા 


પાડે છે પણ વિશ્વાસ પડતો નથી - આપણે દસ હજારને ખાતરી આપવા, 
પહેલાં જ છોડી દઈએ..' આપ સંમત છો? તો વાત કરું ? (ટેલિફોન 
મૂકીને) મિ, વેલનબર્ગ, તમે ભાગ્યશાળી છો... આઇકમેન “હા' પાડે 
છે. અમે જર્મનો. બે-વચની નથી, 


: આપણે બે-વચની હતા પણ નહે. આ તો બધા યહૂદીઓએ 


ઇગ્લાંડ-અમેરિકાને ચડાવ્યા અને આપણે લડવું પડે છે. 


: ફ્યુરરનો હુકમ છે કે સ્ત્રીઓએ જાહેર ચર્ચામાં ન પડવું - તેવું તું જાણે છે, 


વહાલી? 


: એ હું જાણું જ છું, પણ. .... 
: જુઓ, મિ. વેલનબર્ગ, તમત્તે - તમારી રેડકોસ સંસ્થાને, અને તમારા 


વેલનબર્ગ 
હોતા 


ચાર્લ્સ 


હોસ 


એરીઝ 
હોસ 


એરીઝ 
હોસ 
એરીઝ 
હોસ 
વેલનબર્ગ 


હોસ 


વેલનબર્ગ 
હોસ 


સોદો 123 


યહૂદી કાવતરાખોરોને ખાતરી થાય કે જર્મન રાષ્ટ્રના આગેવાનો 
બે-વચની નથી, એટલે અમે દસ હજાર યહૂદીઓને તમે કહો તે તારીખે, 
કહો ત્યાં સરહદપાર સોંપશું. આમ માલ મળ્યા પછી તમારો માલ 
મોકલજો. વચન અમે પહેલાં પાળશું. 


: (કટાક્ષથી) માલ - સાજોસમો મળશે ને? 
: કૅપ્ટન હોસ મારા પતિ છે એટલા માટે નથી કહેતી -પણ તેઓ સહેજ ઘણા 


માયાળુ છે. 


: પપ્પા, પપ્પા-એરીઝને લેવા આવ્યા છે. (બે જર્મત સિપાહીઓ દાખલ 


થાય છે, સલામ કરી પરબીડિયું આપે છે.) (ચાર્લ્સ હોસને ઘૂંટણીએ હાથ 
મૂકીને) પપ્પા તમે માયાળુ છો, એરીઝને ન મોકલો. 


: ટેલિફોન જેડે છે) “કમાંડર, તમારે એરીઝની તાત્કાલિક જરૂર છે ? 


અનિવાર્ય છે ? જરા ફરી વિચારી જુઓ - છું એને હમણાં છૂટો કરી શકું 
તેમ નથી - હા, હા, તમને હુકમ મોકલી આપીશ. હા, હા, તમને બધું 
પતાવવાના હુકમો છે - બરાબર છે - શું કહ્યું પાદરી બધાને ઉશ્કેરે છે ? 
હા, અહીં મોકલો, સાંજના.”' 

(પરબીડેયા પર લખીને -આવેલ સિપાહીઓને) લઈ જાઓ. આ એરીઝ 
હમણાં અહીં રહેશે. (ચાર્લ્સને થાબડી) 'બસ, તું રાજીને ! જા, એરીઝને 
કહે તે ચિંતા ન કરે.' 

(એરિઝ દાખલ થાય છે - ફિક્કો, પાતળો, કપાળ પર એક બે ઘાનાં 
નિશાન છે.) 


કૅપ્ટન હોસ, મને ત્યાં જવામાં કાંઈ વાંઘો નથી. 
: એની તો મને ખબર છે. તમારામાંના કોઈને વાંઘો નથી - એટલા તમે 


અવળચંડા છો. 


: અમારે બઘાને બીજું સ્થાન જ ક્યાં છે ? 

: તું જા. 

: મતે વાંઘો તથી જવામાં , કોઈકે તો મારા બદલે જવું પડશે ને ? 

: (જવાનો ઇશારો કરે છે) વેલનબર્ગ, તો હવે પાક્યું ? 

: પાક્કું તો કેમ કહું ? તમારી આ દરખાસ્ત છું જીનીવામાં યહૂદી સહાય 


સમિતિ પાસે મૂકીશ - અને તમને ખબર આપીશ. હા, આ દસ લાખને 
પસંદ કોણે કરવાના ? 


: અમારે જ. તે બધાં સાજ્સમા હશે તેટલું ખરું, પણ તમે ફ્યુરર સામે 


કાવતરું કરનારા - મૃત્યુની સજાપામેલાને માગો - તેને અમે આપીએ તેવું 
તો ન જ બને. હું સ્પષ્ટ વહેવારમાં માનું છું - એટલે સ્પષ્ટતાથી કહી દઉ 
કે એની પસંદગી અમે જ કરશું. પણ રાજકીય કાવતરામાં ન સપડાયાં 
હોય તેવાનાં નામનોની તમે ભલામણ કરી શકો છો. 


: આ ઉર્શલાના નામની ભલામણ ડરું ? 
: જરૂર, જરૂર, ઉર્શલાની સેવા કેદી તરીકે લેવા કરતાં નોકર તરીકે લેવાનું 


124 આઘુનિક ગુજરાતી એકૉકીઓ 


હાના 


વેલનબર્ગ 
હોસ 
વેલનબર્ગ 


હોસ 
વેલનબર્ગ 
હોસ 
હાના 
હોસ 
વેલનબર્ગ 


હાના 
હોસ 
વેલનબર્ગ 
હોસ 


વેલનબર્ગ 


હોસ 


ચાર્લ્સ 
હાના 


ઉર્શલા 


મારી પત્નીને વઘારે ગમશે. 


: એમ જ છે. તે મને એટલું સારું ફ્રેન્ચ શીખવે છે. ફ્રેન્ચ ભાષા જ નહિ - 


ફ્રેન્ચ રસોઈ પણ. હું તો ફાંસ જઈએ ત્યારે તેને ઘસ્કામભાર સોંપવાનું 


* કરુ, 
: અને આ એરીઝ? 
: તે મિજાજી છોકરો છે, પણ મને વાંઘો નથી. 
: જીનીવાથી અમે સંમતિ મોકલીએ. તેને થોડી વાર પણ લાગશે. કારણ કે 


બધો માલ અમેરિકન વિદેશ અને ફોજી કચેરીની સંમતિ મેળવ્યા પછી 
મોકલી શકું. 


: સમજી શકું છું. 
* ત્યાં સુધી આ બંનેને તમે તમારા ગેંસ ચેમ્બરમાં નહિ મોકલો ?' 
: એ માટેની રજા મંગાવીશ. 


$ તમે પહેલા દસ હજારમાં એમને શા માટે ન મોકલો ? 
: યાદી તો આઇકમેન કરે, પણ તે રજા હું મેળવીશ. 
& હું એ બંનેને મળી શકું ? 


(પોતાની બેંગમાંથી પાકીટો કાઢી) આ ફ્રાઉ હોસને માટે, આ નાના ચાર્લ્સ 
માટે -આ સિગરેટનાં પેકેટ કૅપ્ટન હોસ માટે. ઉર્શલા અને એરીઝ માટે હું 
ધારું છું કે હું આપી શકું. 


લાવો, તેને હું આપી દઈશ. 

# અહીં મૂકી દો. અમારે ત્તિયમ મુજબ તે તપાસવાં પડશે. 

: અંદર કદાચ બોમ્બ ત હોય તેમ જેવા ! 

₹ કાંઈ ઝેર જેવું છે કે નહિ તે અમારે તપાસવું જોઈએ, કેદીઓનાં જીવનના 


અમે રખેવાળ છીએ. 


: એ વિષે વાત ન કરીએ તો જ સારું. કેવી ભૂંડી હવા આવે છે - પેલી 


દિશામાંથી. 


: આપણું કામ પૂરું થયું છે. તમે એ બંનેને મળો - એ ભૂંડી હવામાંથી દસ 


લાખને બચાવવામાં તમે સંમત થવા જેટલા ડાહ્યા નીવડજો. જર્મત્ત રીશની 
મૂળભૂત નીતિ વિષે અન્યથા સાંભળવાનો મને કાંઈ હક્ક નથી - (ઊભો 
થઈ, ટટ્ટાર રહી) 'હેઇલ હિટલર.” 


: હેઇલ હિટલર. 
: હેઇલ હિટલર. 


(વેલનબર્ગ મૂંગો રહે છે. ત્રણે જણ જાય છે. કેદીના પોશાકમાં, ડેવીડના 
પ વળગાડેલ પીળા તકતાવાળાં ઉર્શલા અને એરીઝ દાખલ થાય 


: (દીવાલના એક ભાગને અડકી) જર્મન વ્યવસ્થાશક્તિ અદ્ભુત છે. કશુંય 


નોંધાયા [વિના રહેતું નથી. 


વેલનબર્ગ 
એરીઝ 
વેલનબર્ગ 


ઉર્શલા 


એરીઝ 
વેલનબર્ગ 


એરીઝ 
વેલનબર્ગ 
એરીઝ 


વેલનબર્ગ 
એરીઝ 


ઉર્શલા 
એરીઝ 
ઉર્શલા 
વેલનબર્ગ 


ઉર્શલા 
વેલનબર્ગ 
ઉર્શલા 
વેલનબર્ગ 
ઉર્શલા 
એરીઝ 


ઉર્શલા 


સોદો 125 


: એ વ્યવસ્થાશક્તિનો મને પરિચય છે. તે હું તેની કદર કરું છું. 
₹ તમે આપણા ભાઈઓને બચાવવા કોઈ સોદો કરવા આવ્યા છો? 
: સોદો કરવા છું આવ્યો નથી. મને વાત કરવા એમણે નિમંત્ર્યો છે - પણ 


તમે જાણ્યું કઈ રીતે ? 


: અભાગિયાનાં અંતઃકરણો બહુ સક્ષમ હોય છે. પણ આ વાત તો ફાઉ હોસે 


મને કરી, તેઓ ઘણાં માયાળુ છે. 


: હું તમને વગરપૂછયે સલાહ આપું - આમાં તમે ન પડો. 
: શા સારું આપણા દસ લાખ યહૂદીઓત્ે ન બચાવવા ? મોઝીઝનું બીજ 


સલામત રાખવું તે શું શરમાવનારું છે ? 


: કોઈનેય. બચાવવા તે શું કામ શરમાવનારું હોય ? પણ આ રીતે નહિ. 
: મને સમજાવો. 
: આ દસ લાખના બદલામાં તમે જે મોકલશો - આપશો તે બઘું બાકીનાને 


પૂરા કરવામાં વાપરશે - તમે જ બઘાને પેલી ગૅંસ ચેમ્બરોમાં મોકલવાના 
ખટારા પૂરા પાડશો ? 


: તેબધાંનેબચાવવાનું શક્ય ન હોય માટેઆ દસ લાખને પણ ન બચાવવા? 
: બધાં સાથે મરે.... ગીત ગાતાં મરે. તેમાં જ યહૂદીઓનું ગૌરવ છે. તમે 


જાણો છો કે કેટલા મૂઆ છે ? જર્મની, ઝેકોસ્લોવાકિયામાં ! અરે ! 
ઇસ્ટોનિયામાં તો એક પણ હવે નથી. લાખ્ખો રાખમાં મળી ગયા, હવે 
થોડાને તમને સોંપી તે બધા સદગૃહસ્થની છાપ લેવા માગે છે. તમે તેમાં 
શું કામ મદદગાર થાઓ? 


તેમાં પણ કેટલાક માયાળુ છે. દા. ત. શ્રીમતી હોસ. 

: કારણ કે તેમના ગળા પર..... 

: ચુપ-એરીઝ, આપણું કામ મોઝીઝનું બીજ સચવાઈ રહે તે જોવાનું છે. 

: બીજ જ નહિ, એમાં પણ ઉત્તમ બીજ. એરીઝ, એવા ઉત્તમોમાંનો તું એક 


છે, ઉર્શલા બીજી છે . ઉર્શલા, તને યાદ આવે છે કે તું કૅન્ટકીમાં હતી, ત્યાં 
નદીકાંઠે તારાં માસા-માસીનું ઘર હતું, તું ત્યાં રમવા-ફૂદવા જતી. 


: બરાબર યાદ છે બાળપણના એ નચિંત દિવસો. 

: તારી માસીની એક છોકરી હતી. 

: રાચેલ - અમે ખૂબ ઘોડેસવારી કરી છે સાથે. 

: એ રાચેલનો હું પતિ છું. તેનો હમણાં જ ફોન હતો કે મારે તને છોડાવવી. 
: રાચેલને મારા વતી અભિનંદન દેજો - પણ હું છું ત્યાં જ ઠીક છું. 

: મારી તો વાત જ ન કરશો. જેમણે અમને માત્ર માલસામાન જ માનેલ 


છે, અમારાં ગુહ્યોને પગ નીચે પેચ્યાં છે, ના - ના તેમને દયાવાનનું મોરુ 
ચડાવતા હું નહિ દઉ, 


: એરીઝ, કૃપા કરીને થોડો સંયમ રાખ. 


126 આઘુનિક ગુજરાતી એકાંકીઓ 


એરીઝ 


ઉર્શલા 


વેલનબર્ગ 
ઉર્શલા 


વેલનબર્ગ 


ઉર્શલા 


એરીઝ 
વૈલનબર્ગ 


એરીઝ 


વેલનબર્ગ 
ઉર્શલા 


એરીઝ 


વેલનબર્ગ 


એરીઝ 
વેલનબર્ગ 
એરીઝ 
વેલનબર્ગ 
ઉર્શલા 
વેલનબર્ગ 


: તારા આ સોનેરી, સુંવાળા વાળ ક્યાં ગયા ? તારા માથા પરનો રૂમાલ 


જરા હટાવ. (જઈને માથાનો રૂમાલ દૂર કરે છે) વેલનબર્ગ તને ગેંસ 
ચેમ્બરમાં લઈ જતી વખતે. .... 


: (ધીમેથી) હા, તે વખતે - પણ ફ્રાઉ હોસે મને છેક બારણા પાસેથી પાછી 


ખેંચી આણેલી. લગભગ ઠંઠ્વયુદ્ધ કરીને કૅપ્ટન હોસ જોડે. વેલનબર્ગ - તમે 
તો જાણો છો કે જેડોવાએ સોડોમ શહેરમાં દસ સજ્જનો હોય તોપણ એ 
શહેરનો નાશ ન કરવાત્તું વચન આપ્યું હતું - સોડોમમાં દસ જણ પણ ન 
મળ્યા - તે તેનું કમભાગ્ય, અહીં દસથી વધારે સજ્જનો છે. 


: એ બધી ચર્ચા કે નિર્ણયો મારી સત્તા બહારના છે. 
# તમારા અંતઃકરણ પાસે નિર્ણય લેવરાવવાનું તો તમારી પાસે છે. જેહોવાને 


જ ન્યાયાઘીશ થવા દો. 


: એરીઝ - આવા દસ લાખને હું બહાર લઈ જઈશ. ભલે તેઓ માલ કહે કે 


મિલકત કહે. તેમના કહેવાથી તમે માલ બની જતા નથી. તમે બઘાં 
અમૂલ્ય છો. બધાંને બચાવાતાં નથી. અને તે મારા ગજાબહારનું કામ છે. 
તેથી દસ લાખને ન બચાવવા તેવી વાત વાજબી નથી. 


: હું તમારી સાથે સંમત છું. જેટલાને આ નરકમાંથી બચાવાય તેટલાને 


બચાવો. 


: ગૌરવભેર. 
: હા - જેટલા શક્ય તેટલા ગૌરવથી. હા, અમે લાચારી નહીં કરીએ. તં 


કહ્યું તેમ તેમનેય ગરજ છે, સારા દેખાવાની હવે. 


: કારણ કે રાશિયનો નજીક આવી રહ્યા છે. તેઓ તેનાથી ફફડે છે. તેમના 


પગ માટીના છે. 


: બઘા પાપીઓના. 
& રાચેલને કહેજો કે હું તેની વાત નથી સ્વીકારી શકતી. મારું સ્થાન અહીં 


આ નરકાગારને કાંઠે જ છે. આપણી યહૂદીઓની વિશેષતા આપણે જીવી 
શકીએ છીએ તેમાં નથી - મરી શકીએ છીએ તે જ આપણો વારસો છે. 


: અને મરીએ છીએ પણ લડતાં લડતાં. વાર્સોના ઘેટ્ટોમાં જર્મન લશ્કરને 


આપણે ત્રણ અઠવાડિયાં થંભાવેલું . ઢા, પણ એમને મદદ કેમ ન પહોંચાડી 
શક્યા ? કે જર્મનોની જેમ બીજાને પણ યહૂદી માલની કાંઈ પડી નથી ? 


: (ધીમેથી) રાશિયનો પોતે ચૂપચ।પ ૪૦ કિ. મી. દૂર ઊભા રહ્યા. 


આપણાં વિમાનોને જમીન પર ઊતરી બળતણ ન લેવા દીધું. 


: ઓહ ! આવા મિત્રો ? 

: એટલે જ કહું છું : આવા દુશ્મનો કે આવા મિત્રોથી છટકી જઈએ. 
:ક્યાં? 

: જેરૂસલેમમાં. 

: નેક્સ્ટ યર ઇન જેરૂસલેમ - આવતે વર્ષે જેરૂસલેમમાં. 

: ના, સુધારો, નેક્સ્ટ મંથ - આવતે મહેને. 


સિપાહી 
વેલનબર્ગ 
ઉર્શલા 
એરીઝ 
હાના 
વેલનબર્ગ 
હાના 
વેલનખબર્ગ 


હોસ 


લોડ 
હોસ 


લોડ 
હોસ 
લોડ 


હોસ 
લોડ 


હોસ 
લોડ 
હોસ 


લોડ 


સોદો 127 


: (દાખલ થઈને) તમારી મુલાકાત પૂરી થઈ છે. 
: (ઊઠતાં) વિચાર કરજો. 

₹: કરીશ. 

: નહિ બની શકે. (હાના પ્રવેશે છે.) 

: આ બંતેને આશ્વાસન આપ્યું ને ? 

: તેમને દુન્યવી આશ્વાસનની જરૂર નથી રહી, 

: તમે સફળ થાઓ. 

$ શુભેચ્છા માટે આભાર. 


દૃશ્ય બીજું 
(પાત્રો : હોસ, બિશપલોડ, હાના, એરીઝ, ઉર્શલા, ચાર્લ્સ) 


: બિશપ, તમે માન્યું હશે કે પીછેહઠ કરતી વખતે જર્મનોમાં અવ્યવસ્થા 


હશે, ખરું ને? 


: હોય પણ ખરી. 
: તો હવે તમને ખાતરી થઈ ને કે એવું નથી - કૅપ્ટન હોસના જિલ્લામાં તો 


તેવું નથી જ. 


: અને હોય તો? 
: તો તો આ એરીઝ અને તમે પકડાઈ પાછા ન આવ્યા હોત. 
: છું સાચું કહું ? (દુશ્મન તોપો ફૂટતી હોવાના અવાજો આવે છે.) કહું, શો 


વાંધો છે ? જુઓ કૅપ્ટન, એરીઝ પકડાઈ ગયો - પણ મે તો તેવા બીજા ૯૦ 
જણને ઓસ્ટ્રિયાની સરહદ પાર કરાવી સ્વીટ્ઝર્લેન્ડ મોકલ્યાં છે. 


: ૯૦ જણને ? (હાથ પછાડીને) નવ પણ અસંભ વિત છે. 
ઃ તેમ જ માનો - મને શું વાંઘો છે ? મારે માટે તો ઊલટું સારું છે. મારાં 


બારણાં ખુહ્તાં રહેશે. 


: તમે જીવતા રહેશો તો. 
₹ ખ્રિસ્તી બિશપની તમે કતલ કરશો ? 
: કાનૂન પાસે બધા સરખા છે. પણ મારે એ જાણવું છે કે તમે ખ્રિસ્તીએ 


આ યહૂદી કૂતરાઓને બચાવવા શા સારું જોખમ ખેડ્યું ? એ લોકોએ 
[જિસસને ક્રૂસે ચડાવ્યા - “ફૂસે ચડાવો' જેવી બૂમો જિસસ-ની છેલ્લી રાતે 
પાડી હતી. અને પાઈલેટે એ તટસ્થ ગવર્નરે તો પોતાના હાથ ધોઈ 
નાખી કહ્યું હતું કે મારા હાથ ચોખ્ખા છે - મારા માથે કાંઈ નહિ. તે 
વખતે એ જ યહૂદીઓએ “અમારા અને અમારાં સંતાનોને માથે - તેમ 
કહેલું' તમે શું નથી જાણતા ? આ લોકો એ મસીહાને મારવાનું યાપ 
ભોગવે છે તેમ બધા સાચા ખ્રિસ્તીઓ જાણે છે. 


₹ નવા કરારમાં તે અંતિમ રાતના વર્ણનમાં આવું લખ્યું છે. પણ એ બૂમો 


પાડનારામાં આ એરીઝ હતો ? કે આ ઉર્શલા ? આ બેન કે આ વેઝરમેન 
હતા ? નવા કરારમાં તો એમ પણ કહ્યું છે કે તમારા દુશ્મનોને તમારી 


128 આધુનિક ગુજરાતી એકાંકીઓ 


હોસ 
લોડ 
હોસ્ટ 
એરીઝ 
હોસ 


એરીઝ 


હોસ 


ચાર્લ્સ 


હોસ 
ચાર્લ્સ 
હોસ 


બિશપ 
હોસ 


એરીઝ 
હોસ 
એરીઝ 


બિશપ 
હોસ 


જેટલા જ ચાહજો. વેરનો બદલો ક્ષમાથી આપજો. મારા ઘણીને મારવામાં 
એરીઝના કોઈ પૂર્વજનો હાથ હોય તો તેને મેં આ વેશ પહેર્યો ત્યારથી ક્ષમા 
કરી છે, કોઈ કાળો નથી -કોઈ ગોરો નથી - કોઈ શેઠ નથી -કોઈ ગુલામ 
નથી. મારા ધણીના દરબારમાં બધા એક બાપનાં સંતાન છે. મેં મારા 
ભાઈને એના જ ભાઈના કેદખાનામાંથી બચાવ્યો છે - કારણ કે હું આ 
પૃથ્વી પર કોઈ કેદખાનું રહે તેમ ઈચ્છતો નથી. 


: આવું જ હોય તો હું ખ્રિસ્તી નથી - હું એરીઝ જેવા ચેપી જંતુઓને કેદમાં 


રાખવામાં જ દુનિયાનું ભલું જોઉ દું. 


: તમે ખ્રિસ્તી નથી જ. તમે કેદખાનામાં નહિ - તમે તો. એરીઝતે 


ગૅસચેમ્બરમાં મોકલવામાં માનો છે. 


# એમજ. (ઘંટડી વગાડે છે. સિપાઈઓ આવે છે.) આ નિમકહરામ કૂતરાને 


લઈ જાવ, કેદી છાવણીમાં. મેં એને અહીં બાગવાન તરીકે છૂટો રાખ્યો 
તેનો તેણે સારો બદલો આપ્યો. 


૨ કૅપ્ટન હોસ, હું કૂતરો નથી અને નિમકહરામ પણ નથી. 
* સુપ. 
: કાલે-પરમ દિવસે હું ચુપ થવાનો (તોપો-ગોળાની ધણઘણાટી) પણ આ 


ચુપ નાહે થાય. 


: રશિયનો પાસે આવ્યા છે માટે તમે બધા મગરૂર બન્યા છો. પણ યાદ 


રાખજો કે રશિયનો અહીં પહોંચે તે પહેલાં તમે નહિ હો - ગૅંસચેમ્બરો 
રાતદિવસ ચાલશે. 


$ પપ્પા, એરીઝને શોધી આવ્યા છે, અરે આ રહ્યો એરીઝ - એનું મોઢું સૂજી 


ગયું છે - અને આંખે શું થયું ? 


$ ચાર્લ્સ-ઘરમાં જા, જા તારી મા પાસે. 
# પણ પપ્પા, એના હાલ સારા નથી ! 
: ન જ હોય, શા સારું તાસી ગયો ? તેત્તું નામ તો વેલનબર્ગની યાદીમાં 


હતું - નિમકહરામ - કૂત્તો, ડુક્કર - કહીંનો. 


* જુઓ કૅપ્ટન, તમે અહીં અઠવાડિયાના જ મહેમાન છો. 
* ભલે એક જ ઘડીનો હોઉ - મારી ફરજ બજાવતાં કોઈ રોકી નહિ શકે. 


(સિપાઈઓને) આતે લઈ જાઓ - ફરજ તે ફરજ. 


: કૅપ્ટન, ફરજ તમારે જ નથી હોતી - બીજાને પણ હોય છે. તમે મારું નામ 


પેલી દસ લાખની યાદીમાં મૂક્યું હતું, તે માટે, તમારો અને ફાઉ હોસનો 
આભારી છું. 


: (તોપોની ધણઘણાટી સાંભળતો) તો શા સારું નાઠો ? 
$ મારે તમારી દયા નહોતી જોઈતી . છૂટા થવું તે મારો અધિકાર હતો - મારી 


ફરજ હતી. 


$ ને મારી ફરજ હતી કે તેને સંઘરીને નાસી જવાનોઃરસ્તો દર્શાવવો. 
: પણ તે રાતે તારી ગેરહાજરી કેમ ન પકડાઈ ? (બધા ચૂપ છે.) 


ચાર્લ્સ 


હોસ 
હોના 


હોસ 
હાના 


હોસ 
હાના 
હોસ 
હાના 
હોસ 


ઉર્શલા 


હોસ 
ઉર્શલા 


હોસ 
ઉર્શલા 


હોસ . 


એરીઝ 


બિશપ 
હોસ 
બિશપ 


સોદો 129 


: મમ્મીએ જ તેને રાત રોકાવા કહ્યું હતું - ને ચોકીદારોને પણ મત્તે કહેવા 


કહ્યું હતું કે જરૂરી કામે એ ગામમાં તે રોકાશે. 


: (ચમકીને) હાનાએ ? 
: (આવીને) હા, (તોપોના અવાજ નજીક આવતા જાય છે) એ મારી ફરજ 


હતી 


ઃ ફરજ ? યહૂદીને બચાવવાની ? 
: ના. મારા પતિને બચાવવાની (પાસે જઈ ખભે હાથ મૂકી) જુઓ હોસ, 


આપણે ધરતીકંપપર ઊભાં છીએ, ગણ્યા દહાડામાં આ કેદીઓ ચોકીદારો 
હશે, એ આપણે કદાચ કેદી હશું. તે વખતે કહી શકું કે મારો પતિ નર્યો 
પશુ ન હતો, તેનામાં પણ દયા હતી, એટલા માટે એને ભાગવાની 
અનુકૂળતા ગોઠવી આપી. 


: તેં, તેં ? 

: હા, મેં મારા હોસને માટે. 

: તું આવી કાયર? 

: કાયર નહિ, મારા પતિ માટે પ્રેમાળ - મારા બાળકો માટે હેતાળ. 

$ મારે એવો પ્રેમ નથી જોઈતો. જા, જા- તારા ઓરડામાં - રજાન આપું ત્યાં 


સુઘી બહાર પગ નહિ મૂકતી.... (હાના ચૂપ ઊભી રહે છે.) જા, કહું છું 
- આઈકમેન આ જાણે તો શું કહેશે મને? 


: (દાખલ થઈને) તેને તમે કહેજો કે તમે જે કારણે દસ લાખ યહૂદીઓ છોડી 


મૂકવાનું વિચાર્યું તે કારણે મારી પત્નીએ એકને છોડી મૂકવાનું કર્યું, 


: એટલે? ઉ 
: એટલે કે આઈકમેને આવનારા પરાજયમાં યહૂદીઓની આ નરાધમ 


કત્લેઆમનો આરોપ આવે ત્યારે પોતાના બચાવ માટે આ દસ લાખને 
છોડી દેવાનો કાર્યક્રમ વિચાર્યો - નર્યા સ્વાર્થથી - નર્યા સ્વાર્થથી - એવું 
નથી કૅપ્ટન? 


: હોય પણ ખરું. આઈકમેનનો ન્યાય તોળનાર હું કોણ ? 
: આટલા બધાનો રોજ રોજ ન્યાય તોળો છો - ને આઈકમેનની આ વાત 


પર ન્યાય તોળતાં બીઓ છો તે જર્મન કાયરતા છે, 


: ચુપ. મને કાયર કહો છો ? 
: છો જ. નહિતર જેના વંશને તમે નેસ્તનાબૂદ કરવા માગો છો તેમાંના દસ 


લાખને છોડી મૂકવાની યોજના કરી શા માટે? એટલા જ માટે કે દુનિયાની 
અદાલત પાસે બચાવ કરવાનું કાંઈક બહાનું - એકાદું તરણું મળે. (હોસ 
ચૂપ રહે છે.) 


: કૅપ્ટન, એવું હોય પણ ખરું. 
: હોય તો ખોટું શું ? 
2 કશુંય ખોટું નથી - તેમ હોય તો સાચું જ છે એ. પણ તેમ હોય તો. ફ્રાઉ 


130 આઘુનિક ગુજરાતી એકાંકીઓ 


હોસ 


એરીઝ 
હોસ 
એરીઝ 


હોસ 
ઉર્શલા 
હોસ 
બિશપ 
હોસ 


બિશપ 
ઉર્શલા 


હોસ 
બિશપ 


એરીઝ 


હોસ 
ઉર્શલા 
હોસ 
ઉર્શલા 
હોસ 


હોસે પણ સાચું જ કર્યું છે, તેને તમારે નજરબંદ નહિ કરતાં ધન્યવાદ 
આપવા જોઈએ. 


: લગીરે નહિ, તેને આવો હક્ક નહોતો. આઈકમેનને આવો નિર્ણય લેવાનો 


અધિકાર હતો - એ મારા ઉપરી છે. 


: એણે એના ઉપરીને પૂછયું છે ખરું આ બાબતમાં ? 


$ પૂછ્યું જ હશે. 
: હું શરત મારીને કહું છું કે ફ્યુરર આ જાણતા જ નથી. અને મને લઈ જાઓ 


તેની પાસે. હું આ બધું જણાવું તેને, તો - તમે આઈકમેન - બધાંને તે - 


: (ગભરાઈને) ફ્યૂરર જાણતા નહે હોય ? ન પણ જાણતા હોય - કોઈને 


નહિ જણાવવા મને આઈકમેને કહ્યું હતું - કોઈનેય નહિ. 


: ખાતરી કરી લો. હું અને એરીઝ ફયુરર પાસે સાક્ષી તરીકે આવવા તેયાર 
છીએ 


ઃ (ગભરાતો) ના ના, વાત તો કોઈનેય નજ થાય. (તોપોના અવાજોનજીક 


ને નજીક આવતા જાય છે - મોટેથી) એ આઈકમેનનો સવાલ છે. એના 
અંતરાત્માને ઠીક લાગ્યું તે કર્યું હશે. 


: (હસીને) તો ફ્રાઉ હોસના અંતરાત્માને પણ ઠીક લાગે તેમ કરવા દો. 
: પણ બિશપ, તમને એ કેમ નથી સમજાતું કે આઈકમેન જે કરી શકે તે હાના 


ન કરી શકે. 


: કેમ ન કરી શકે ? અંતરાત્મા કેવળ આઈકમેનને જ છે ? 
: અને તેને જ શું પોતાની જાતને બચાવવાનો હક્ક છે અને ફાઉ હોસને 


પોતાના પતિત, પોતાના ચાર્લ્સને બચાવવાનો હક્ક નથી ? 


: ખાસ્સું ગોટાળિયું થઈ ગયું છે આ પ્રકરણ. 
: કશું ગૂંચવાયેલું નથી. એક વાર સૌને અંતરાત્મા છે, ને અંતરઆત્માનો 


સાચવવા સૌને જોખમ લેવાનો હક્ક છે તેવું માનો તો કશું ગોટાળિયું નથી 
- બધું ચોખ્ખુંચટ છે કૅપ્ટન હોસ. 


: પણ અંતરાત્માને સાચવવા જોખમ લેવું જોઈએ ને ? જેમ તમે લીઘું, એ 


માટે તમે હળાહળના ગૅસચેમ્બરમાં જવાના - હું જવાનો, ફ્રાઉ હોસ 
નજરબંધી થવાના. કૅપ્ટન હોસમાં એ હોશ નથી. તેને તો વગરજોખમે 
વ સોદો કરવો હતો. અને હજુ વગરજોખમે પ્રિયતમાનો પ્રેમ જોઈએ 


: તમે યહૂદીઓ બહુ બુદ્ધિશાળી છો તે અમે જાણીએ છીએ. 

: ના કૅપ્ટન, અમે સામાન્ય છીએ. 

: ના, ના, તમારા જેટલાં દુઃખ કોણ વેઠી શકે ? 

: એ જુદી વાત છે. જેહોવાનો એ પ્રતાપ છે. 

: ખાસ્સી ગૂંચવણ ઊભી થઈ છે. (ઘંટડી વાગે છે.) જીનીવા હા, હું હોસ - 


વાતચીત પ્રમાણે બઘું કબૂલ છે તમને ? સરસ, સરસ - ખબર આપું છું. 
યોગ્ય સ્થાને - પંદર દહાડામાં બધું પતી જશે - બસ - બસ. (ટેલિફોન 


બિશપ 
હોસ 


બિશપ 
હાના 
હોસ 


બિશપ 
હોસ 
એરીઝ 


હોસ 
ઉર્શલા 


બિશપ 


હોસ 
એરીઝ 
હોસ 


એરીઝ 
હોસ 


સોદો 131 


મૂકતાં.) 

બિશપ, બઘું ઊકલી ગયું હવે. હાના, હાના, (ગંભીર મુખે હાના આવે 
છે.) મને માફ કર - ફરજ તે ફરજ છે. હં હવે બધું પતી ગયું છે. સોદો 
એ લોકોને કબૂલ છે. પંદર દહાડામાં બધાને મોકલી આપશું. 
એરીઝ-ઉર્શલા-બધાંને. 


: પણ પંદર દહાડા આ તમારું કતલખાનું તો બંધ રાખો. 
: પૂછવું જોઈએ. (ટેલિફોન કરતાં) હં - હં -બધું કબૂલ છે. જીનીવાને - હવે 


આગળ વથઘવા સૂચના મોકલો. વખત નથી. અહીં તોપોના ગોળા પહોંચે 
તે ક -હા-અવિલંબે આપણે સમયની સાથે શરત માંડી છે. (ટેલિફોન 
મૂકે છે. 

(તોપના જોર જોરથી ઘડાકા-ટેલિફોનની ઘંટડી વાગે છે.) શું ? શું ? કહો 
છો ? ગૅસચેમ્બર પર તોપનો ગોળો પડ્યો - બધું તૂટી ફૂટી ગયું ? ચાલુ 
થાય તેવું નથી ? સમજ્યો, હા - હા, સમજાય છે - હું ત્યાં આવું - નીકળું 


ઃ ગૅસચેમ્બર પર તોપના ગોળા પડ્યા. 
: અહીં પણ હવે પડશે. 
: પડશે તો જોઈ લેશું. આપણે જર્મનો છીએ - ગભરાવાનું નહિ. (બિશપને) 


તમે બધા જઈ શકો છો, ઘરમાં નજરબંદી તરીકે. 


: ઉર્શલા, એરીઝ - તમે વચન આપો કે અહીંથી હું છું ત્યાં સુધી નાસી નહિ 
જાઓ, 


આઓ 


: પણ જોજો રશિયાના હાથમાં ન પડતા. હાના, તું જરૂરી સામાન પેંક કરવા 


માંડ, 


$ કૅપ્ટન - અમે તારી સૂચના પર ધ્યાન આપશું. પણ તમે પણ એક સૂચના 


માનો - વગરવિલંબે ચાર્લ્સને ફ્રાઉ હાનાને અહીંથી મોકલી આપો, 


:! (જતાં) ઢા - હા, તે બરાબર છે. હું રીશનો નોકર છું. તેઓ ક્યાં છે ? 
: (બારીમાંથી જોઈ -) અરે ! વિમાનમાંથી પૅરેશૂંટેયા ઊતરે છે. ચાર્લ્સ, 


મારી જેઠે ચાલ - તને કોઈ નહિ ઓળખે. (હાથ પકડીને લઈ જાય છે.) 


: હોસ તમે જાઓ. નહેતર ત્યાં કૅમ્પમાં તમારા રક્ષકો કાંઈકને ગોળીએ 


દેશે, ગૅંસચેમ્બરો ગઈ, પણ ગોળી ક્યાં નથી ? હું અહીં જ છું -તમેપાછા 
આવો ત્યાં સુધી કાઉ હોસને કાંઈ ન થાય તે જોઈશ. 


: (બિશપનો હાથ પકડતાં) આભાર, અરે ! ઉર્શલા ક્યાં ગઈ? 
: ચાર્લ્સને લઈને ક્યાંય સંતાવા - હવે તો એ જ રહ્યું છે ને ? 
: (જતાં જતાં) હાના માફ કરજે, કડવા બોલ કહ્યા હોય તો - (એરીઝ સાથે 


હાથ (ેલાવતાં) તું પણ મને માફ કરજે - બને તો. 


: (ગણગણતાં) નહિ બને, કદાચ. 
: હરકત નથી. (જાય છે.) 


શનિ 


મંગળ 


શનિ 


મંગળ 


શનિ 
મંગળ 
શનિ 
મંગળ 


શતિ 
ભૃગુ 
શનિ 
ભૃગુ 


11 
ભૃગુસંહિતા 
પ્રકાશ કાપડિયા 
શ્લોકનો નિરંતર ધતી 


: કોણ છે ? કોણ સાદ પાડી રહ્યું છે કાળને ? બ્રહ્માંડનાં નિરંતર. અવિરત 


ચાલતા આ અનંતચક્રમાં કોણ ધનિનો વિક્ષેપ પાડી રહ્યું છે ? કોનો છે 
આ મંત્રનિનાદ, મંગળ ? 


: ધ્વનિ પ્રકૃતિનાં એક ગિરિશૃંગ પરથી આવી રહ્યો છે, શાને મહારાજ. 
: આ મંત્રનિનાદ બ્રહ્માંડમાં વમળ ઉત્પન કરી રહ્યો છે મંગળ, એતે ત્વરિત 


રોકો. વરુણને કહો કે એને સ્થાનભ્રષ્ટ કરીને તોફાનમાં ફંગોળે. 


: એ નિષ્ફળ નીવડ્યો છે. એ ત્રદપિપુત્રના મુખમાંથી નીકળતા કાળની 


અર્ચનાના શબ્દોએ એની આજુબાજુ એક અભેદ કવચ બનાવી નાખ્યું છે. 
ચંદ્રને વરણના લાખ પ્રયત્નો છતાંય મહાસાગરનાં મોજાં ગ્પેપુત્રના 
પગને સુઘ્યાં ભીંજવી શક્યા નથી અને અમંગળ શક્તિઓ [નિષ્ફળ નીવડી 
છે 


: મંગળ, કોણ છે આ ત્રદષિપુત્ર, જેણે ગ્રહોત્તી યુતિનેય પડકારી છે ? 

: ભગુ. 

: ભૃગુ? 

# હાવલયપાંતે, ભગભગતાં અગ્નિનાં ધત્તી ને પ્રફાંતેનાં સંયોજનથી એની 


ઉત્પત્તિ થઈ છે. એનું કથન છે કે એણે આપણી પ્રકૃતિને ઓળખી છે. 
આપણા અસ્તિત્વને કાર્લ્પાનેક રીતે વિભાજીત કરી, ચોકઠાં રચી, નાની 
ચોકડીઓમાં બંધ કર્યું છે. જેને એ કુંડળી કહે છે. અને આવી કુંડળીઓનો 
એક ગ્રંથ રઓ છે. એ ગ્રંથ પર સમયની મહોર મરાવવા એણે તપશ્ચર્યા 
આદરી છે. 


: આ વાત અશક્ય છે એ જાણતો નથી. 

: પ્રણામ વલયપતિ 

$ આ શું અનર્થ માંડયો છે ત્દપિપુત્ર ? 

: મહારાજ, આપની પ્રફાંતેની ઓળખને ભોજપત્ર પર ઉતારી ગ્રંથનું સ્વરૂપ 


આપી રહ્યો છું, જેથી પ્રતિભાસંપન્ન ઓળખથી વંચિત દુનિયાના શૂદ્ર 


શનિ 
ભૃગુ 
મંગળ 
ભૃગુ 


શનિ 


ભૃગુ 


શિ 
ભૃગુ 


મંગળ 


ભૃગુ 


મહારાજા 
વેદાચાર્ય 


ભૃગુસંહિતા 133 
માનવો તમતે ઓળખતાં થાય. 


: એ અશક્ય છે ભૃગુ. 

₹ હું પણ એક માનવ જ છું વલયપતિ અને જેમ મેં તમને. 

: એ તારો ભ્રમ છે. અમે તો બ્રહ્માંડના વિહંગ. 

: ના મંગળ મહારાજ, મેં તમને ઓળખ્યા છે. તમે રક્તવર્ણ, અગ્નિતત્ત્વ 


અને દક્ષિણ દિશાના અધિષ્ઠાતા પુરુષ. તમે માનવીમાં ઉત્તેજના ને તૃષ્ણા 
જન્માવો, જેથી. માણસ દુઃખી થાય. ભાઈબહેનના સંબંધોના કર્તા પણ. 
તમે જ. ચંદ્રની અસર માનવીની મતિપર, ગુરુની પ્રકૃતિ સહાયતાની, 
છળકપટ રાહુના હથિયારને કેતુ કૂરતાનો ધોતક છે. તમે, તમે શ્યામવર્ણ, 
તીક્ષ્ણ પ્રકૃતિ, સંકટકારક, નિરંતર માનવીની કસોટી કરતાં ફરો છો. અજે 
તમે અહીં આવ્યા એ મારી કસોટી જ છે ને શનિ મહારાજ. 


: ભૃગુ, શનિની વક્રદૃષ્ટિ એ તો માનવીનું આયખું મીંચાઈ જાય. મંગળની 


પાઘડી જોકોઈ પહેરે તો ત્રાસની પરાકાષ્ઠા રચાય. રાહુની રંજાડ ને કેતુનો 
વળગાડ જો વળગેને તો જિંદગી આખી તારો માનવ એક જ પ્રશ્ન પૂછતો 
રહે કે હું માનવ થયો તો શું કામ થયો ? 


: તમારી એ શક્તિ વેશે મને કોઈ જ શંકા નથી , કારણ કે હું પણ તણખલાની, 


જેમ તમારા તોફાનમાં ફંગોળાયો છું. પણ ખરે વખતે મને નક્ષત્રો ને 
ગણિતના જ્ઞાનનું દોરડું કામે આવ્યું. પછી તો તમને ઓળખવા સાવસહેલું 
હતું. આંગળીના વેઢે તમને માપી શક્યો. તમારી આડીઅવળી 
ભ્રમણકક્ષાને ભોજપત્ર પર ઉતારી શક્યો ને તારવી શક્યો કે તમારી 
શક્તિને પણ મર્યાદા હોય છે. તમારા સમય દરમ્યાન તમે માનવીના 
મનતતે નબળું પાડી શકો. પરંતુ માનવી જો અગાઉથી જાણે તો એમાંથી 
બચી શકે. તમારી સર્વોપરિતાથી પર થઈ શકે. 


: માનવી ને ગ્રહની શક્તિત્તે સમતુલ્ય ન ગણ ભૃગુ. સમય સુધી પહોંચતા 


પહેલાં તારે અમારો સામનો કરવો પડશે. 


: આગ્રંથ રચીને મેંમારા મંતવ્યને આલેખ્યું છે. હવે જે ઘડાશે તે ગ્રંથ પ્રમાણે 


જ 


: આ ગ્રંથના બઘા જ સિદ્ધાંતો ખોટા પડશે. એ તારો ભ્રમ છે કે અમે 


ભ્રમણકક્ષામાંથી ક્યારેય બહાર ન જઈ શકીએ. શક્ય છે તારું આ પુસ્તક 
સમયની મહોર વગર રહી જાય. 


: મહારાજ કાળાન્તરે કદાચ ભૃગુ રહે ન રહે પરંતુ આ ગ્રંથ આ કુંડળી પુસ્તક 


જેમાં બંધ છે ગ્રહોની ઓળખત્તં અસ્તિત્વ, બાર રાશિમાં રચાતું 

ચોકઠાઓમાં સપડાયેલું માનવીના ભાગ્યનું હાડપિંજર જે હંમેશ રહેશે 

અતે ઓળખાશે. ી 
-ઃભૃગુસંહિતાઃ- 


: સંતાનની ઝંખના કોને નથી હોતી વેદાચાર્ય, કોને નહીં ? 
: વાથિત ન થાવ રાજન. 


134 આધુંનેક ગુજરાતી એકાંકીઓ 


મહારાજ 
વેદાચાર્ય 


મહારાજા 


વેદાચાર્ય 


સેનાર્પાતે 


વૈદ્ાચાર્ય 


ક્રવિપ્રિય 


મહારાજા 
વૈદાચાર્ય 


મહારાજા 
શતિ 
મંગળ 
શનિ 
સેનાપતિ 


કારભારી 
સેનાપતિ 
કારભારી 


# ના વેદાચાર્ય, નથી જોઈ શકતો હું આ રાજનું આંધળું ભવિષ્ય. 
: રાજન્‌, કેટલાક ત્રશ્ચના ઉત્તર ખુદ બ્રહ્માં પાસેય નથી હોતા તો જયોતિષ 


માટે તો મુશ્કેલ બને જ માટે સમયનાં સંકેતની રાહ જુઓ. 


& નહીં વેદાચાર્ય સમયની જેમ સતત ટકોરા બંધ જીવતા પ્રશ્નનો ઉત્તર. હું 


તમારી પાસેથી મેળવીને જ રહીશ. અને મને તમારાપર વિશ્વાસ છે મહર્ષિ 
હું યાચું છું તે ફક્ત તમારી આગાહી. જો તે મારી વિરુદ્ધમાં હશે તોય હું 
ખુશીથી સ્વીકારી લઈશ. 


: જ્યોતિષ ભવિષ્ય કથે છે, પરંતુ બધું સાચું જ ઠરે એ જરૂરી નથી. મારા 


જેટલી આસ્થા આ જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં બીજા કોને હશે ? છતાંય કહું છું કે 
આ શાસ્ત્ર સનાતન નથી. મનોબળ સર્વસ્વ છે. ગ્રહોની શક્તિ કરતાં 
ઇચ્છાશક્તિ પ્રબળ છે. 


: વેદાચાર્ય, એ કદાચ સાચું હશે. પણ એ તમારા સમ્‌ ઉચ્ચ મનોબળ 


ધરાવતી વ્યક્તિ માટે અમારા જેવા માનવીનું ગ્રહો સામે શું ગજું ? 


ઃ ક્ષત્રિય તો અદૃશ્ય શસુ સામેય લડવામાં વીરતા સમજે સેનાપતિ, ને તમે 


સંજોગો સામે હાર માનો છો ? ગ્રહો એ બીજું કોઈ નહીં તમે પોતે જ છો. 


: એમના કહેવાનો આશય એ ન હતો વેદાચાર્ય પણ આજ સુધી તમારી 


આગાહી કદી ખોટી ઠરી નથી. એટલે ફક્ત ધરપત ખાતર તમે એ તો કહી 
શકો ને કે રાજન્‌ અને રાજમાતાની કુંડળીમાં સંતાનયોગ છે કે નહીં, 


* મહર્ષિ, તમારા એ શબ્દો સાંભળવા તો હું અહીં સુધી આવ્યો છું. 
: (માનસિક પ્રત્યાઘાત) “આ કેવા ધર્મસંકટમાં નાખી દીધો રાજન્‌ તમે. 


ગ્રહો તો તમારા ને મારા દુશ્મન બનીને બેઠા છે. પણ આ વાત હું તમને 
શી રીતે કહું?' 

કેટલાક સમયથી હું રાજરાણીની કુંડળીનો અભ્યાસ કરું ઇં. અને એવા 
નિર્ણય પર પહોંચ્યો છું કે રાજરાણીને સંતાનયોગ છે. 


: સાંભળ્યું તમે ? 
$ સાંભળ્યું મંગળ, ભૃગુશાસ્ત્રને આધારે થયેલી આ આગાહી સત્ય ઠરવી 
એ. 


ન જોઈઃ 


# પણ શને મહારાજ, આપણા આ અમંગળ કાર્યને પૂર્ણસ્વરૂપ આપશે 


કોણ? 


: મંગળ, નબળું મન સેનાપતિનું ને કરતૂત કારભારીનું. 
: સાંભળો કારભારી, વેદાયાર્યની આગાહી પ્રમાણે રાજ્યને વારસ મળે તો 


આપણાં શમણાંની ધૂળમાં મળે માટે કશુંક [વેચારો. 


2 બસ સેનાપતિ, હવે તો ના રહે બાંસ ને ન બાજે બાંસુરી. 
: એટલે? 
: એટલે ઉત્તરખંડના યુદ્ધમાં મહારાજા અશ્વાર બનીને જશે પણ પાછો ફરરો 


માત્ર અશ. 


સેનાપાંતે 
મહારાજા 


કંવિપ્રિય 
મહારાજા 


કવિપ્રિય 
મહારાજા 
કવિપ્રિય 
મહારાજા 
વેદાચાર્ય 
મહારાજા 
વેદાચાર્ય 
સેનાપતિ 
વેદાચાર્ય 
સેનાપતિ 
મહારાજા 


કારભારી 
શિષ્ય 


વેદાચાર્ય 


વેદાચાર્ય 
કવિપ્રિય 
વૈશાલી 

કંવિપ્રિય 


ભૃગુસહિતા 135 


: બસ મંત્રીશ્વર બસ, આટલું તો પૂરતું છે. હવે તો.... 
: બસ વેદાચાર્ય તમારાઆટલા શબ્દોએ તો મારા જીવનમાં સંજીવનીનું કામ 


કર્યું છે. મને તો કાષ્ઠનાં રમકડાંય જીવતા ભાસવા લાગ્યા છે, કવિપ્રિય. 


:જી. 
: અંતઃપુરમાં જઈ વિષાદ્દદને જીવતી રાણીને કહો કે હવે સિંતાને નેવે મૂકી 


પ્રસન્નચિત્ત રહે. આવનાર અતિથિની ખબર આવી છે. 


:જી. 

: બીજું રાણીને પ્રસન્નચિત્ત રાખવાનો ભાર તમારી કવિતા પર. 

$ આજ્ઞા પ્રમાણે જ થશે રાજન્‌ ! 

: હવે આશીર્વાદ સાથે વિદાય આપો મહર્ષિ. 

: વિદાય?! 

: હા. આપણા રાજ્યનાં ઉત્તરખંડમાં આતંક ફેલાયો છે. કદાચ યુદ્ધ... 
:યુદ્ધ?! 

: હા મહર્ષિ યુદ્ધ. 

: પણ રાજન્‌ જો હાલના સંજોગોમાં યુદ્ધ થાય તો તો... 

: હં... હં... મહર્ષિ યુદ્ધ માટે ક્ષત્રિય કદી કોઈને પૂછતો નથી. 

: હા વેદાચાર્ય આગાહી અમારી તરફેણમાં હોય તો વધુ પડતા વિશ્વાસનો 


ઘોકો ને વિરુદ્ધ હોય તો અમારું મનોબળ પ્રથમથી પાંગળું બનશે. 


: એનાં કરતાં આ વાતમાં ગ્રહોને જ ગ્રહોનું કામ કરવા દઈએ તો. 


[બધા જાવ ] 


:ગુરુજી.... કોઈ ઊંડા વિચારમાં, કોઈ ઊંડા મનોમંથનમાં વેદના 


અનુભવતા હોય એવું લાગે છે. 


હં... હા વત્સ, સહદેવની વેદના અનુભવી રહ્યો છું. વત્સ, મને 


મહારાજાની કુંડળીમાં ઘૂવડનો સાદ સંભળાય છે . એક પૂતળાની રાખ થતી 
દેખાય છે. 


: એટલે.... એટલે ગુરુજી રાજનની કુંડળીમાં ઘાત. .. .?!! પણ એ તો 


અશક્ય છે. મહર્ષિ તમે જ હમણાં કહ્યું કે રાણીબાની કુંડળીમાં સંતાનયોગ 
છે, તો પછી આ વાત.... 


: એ આગાહી અક્ષરશઃ સાચી છે કે રાજબાની કુંડળીમાં સંતાનયોગ છે, 


પરંતુ રાજન્‌ની કુંડળીમાં નથી. 


: વૈશાલી, વૈશાલી, વૈશાલી સાંભળ્યું તે રાજજ્યોતિષીએ આગાહી કરી છે 


કે રાણીમાને સંતાનયોગ છે. 


: તમનેઆટલા ખુશ જોઈને હું તો કાંઈ જુદુંજસમજી હતી. મને થયું આપણી 


વાત. 


: વૈશાલી, મનને વિષાદનું થર ન બનાવ. વૈશાલી પછી ઉમંગને આવવા 


કોઈ બારણું રહેતું નથી. 


136 આધુનિક ગુજરાતી એકાંકીઓ 


તૈશાલી 


કવિપ્રિય 
વૈશાલી 


કવિપ્રિય 


વૈશાલી 


કંવિપ્રિય 
ચંચલ 


વૈશાલી 
કવિપ્રિય 


વિરાજ 
કવિપ્રિય 
વિરાજ 
ક્રવિપ્રિય 
વિરાજ 


કવિપ્રિય 


: કવિપ્રિય, અત્યારસુઘી તો મારી ને મહારાણીની વેદના સમતુલ્ય હતી 


પરંતુ હવે તો આ આગાહી પણ થઈ ગઈ. પણ મારુ શું કવિપ્રિય ? મારે 
આ જન્મ આમ વંધ્યાનું શીર્ષક શિશ પર લઈને જ જીવવાનું ? 


: સમયને માણસની મશ્કરી કરવાનો પૂરો હક્ક હોય છે. વૈશાલી ! માણસે 


એ. ઉપહાસ સહન કરીનેય જીવવું પડે છે. 


$ ક્યાં સુધી કવિપ્રિય ક્યાં સુધી આ ઉપહાસ. ... આ વંધ્યત્વનાં મેણાંથી 


બચવા મેં મારું મુખ શાહમૃગની જેમ જમીનમાં ખોડી દીધું છે. પણ 
હવે... હવે મને ત્યાં પણ ગૂંગળામણ થાય છે. હું શ્વાસ નથી લઈ શક્તો 
અને હવે જીવવાનું તે કોને માટે ને ક્યાં સુધી. 

કોઈ નાનીનાની પગલીઓ મારા દરવાજા સુધી આવશે એ આશાએ ને 
આશાએ આયખાંનો ઉબરો ઘસી નાખ્યો પણ કાલીઘેલી ભાષાની સાંકળ 
બારણે ન વાગી તે ન જ વાગી. આ બધો દોષ માત્ર આગાહીનો.... 


: તા વૈશાલી, સમયનો. ક્યારેક સમય આપણી સાથે ચાલતો હોય છે. 


આપણો ભોમિયો. બનીને અને ટૂંકા રસ્તા પરથી શિખર પર તો પળમાં 
પહોંચાડી દે. શિખર પર પહોંચવાનો આનંદ માણવા ક્ષણભર આપણી 
આંખો મીંચાય ને સમય નામનો ભોમિયો અદૃશ્ય થઈ જાય. પોતે જાય તો 
જાય પણ સાથે શિખરનેય લેતો જાય . આંખ ખૂલે ત્યારે આપણને ખબર 
પડે કે આપણે ઊભા તો છીએ. દુનિયાથી આટલે ઉપર પણ આપણા પગ 
તળે ઘરતી જ નથી. આપણે પણ આવી જ મશ્કરીનો ભોગ બન્યા છીએ. 


: કવિપ્રિય પહેલાં તમારા શબ્દો સાંભળીને મન માની જતું. તમારી કવિતા 


હૃદયને સ્પર્શી જતી, પણ જ્યારથી જીવતી જાગતી કવિતાને સ્પર્શવાનો 
મોહ જાગ્યો છે ને ત્યારથી કશામાં જીવન જેવું લાગતું નથી, હવે તો થાય. 
છે કે મારું મોત આણીને આ જીવતી તરસને મારી નાખું. 


: ના, વૈશાલી તું..... 
: કવિરાજ, મહારાણી વિરાજ સ્નાનથી પરવારી ગયા છે. હવે તમે 


રાણીવાસમાં જઈ શકો છો. 


: જાવ કવિપ્રિયે, સૂના ઝરૂખે તરસી આંખે માતૃત્વની રાહ જોતી એક સ્ત્રીને 


એના આવનારા બાળકનો સંદેશો આપી આવો, જાત. 


: આ પણ સમયની મજાક ને. એક સ્ત્રીને એના આવનારા બાળકનો સંદેશો 


આપવા એક વાંઝિયો જાય. 


: કવિગ્રિય, કવિપ્રિય હું જાણું છું કવિપ્રિય તમે આવાસમાં જ છો કવિપ્રિય. 
: આપે શી રીતે જાણ્યું મહારાણી કે હું જ છું. 

ઃ આ દ્વારની ઘૂઘરીઓ રણકી તેથી સ્તો. 

ઃ દ્વારની ઘૂઘરીઓ ? એ તો કોઈ દાસી આવે ત્યારે પણ રણકે. 

# અંહં, આ દ્વારની ઘૂઘરીઓ એટલી ઉપર છે, ને એટલી ઊંચી કોઈ સ્ત્રી 


આ રાણીવાસમાં નથી. 


₹ તો કોઈ બીજો પુરુષ મહારાજ હોઈ શકે, 


વિરાજ 


કવિપ્રિય 
વિરાજ 
કાવિપ્રિય 
મહારાણી 


ક્રવિપ્રિય 


વિરાજ 
ક્રવિપ્રિય 


વિરાજ 
કવિપ્રિય 
વિરાજ 
કવિપ્રિય 
વૈશાલી 


દાયમા 
વૈશાલી 


વેદાચાર્ય 


ભૃગુસંહિતા 137 


: હું... શક્યતા છે. પણ કવિપ્રિય, મહારાજા આજે સવારે જ રાજમાંથી 
વિદાય થયા છે. ને એ સિવાય રાણીવાસમાં વગર આમંત્રણે દાખલ 
થવાની પરવાનગી ફક્ત બે જ પુરુષોને છે. એક કવિપ્રિય ને બીજા 
વેદાચાર્ય અને ઘૂૃધરીઓ રણકાવીને દ્ુપાઈ જાય એટલા રસિક વેદાચાર્ય 
નથી. બોલો હવે તમને ય લાગે છે ને તમે જ આવ્યા હો એવું. 

: હં... હા.... 

: કવિપ્રિયે, આમ અજાણ્યું આગમન ? શબ્દો ગોતવા... 

: ના મહારાણી, શબ્દો રચીને નીકળ્યો છું. 

₹ તો ગૂંગળાઈ જાય ભાષા તમારા અધરોની સંકડાશમાં. એ પહેલાં વહેવા 
દો એમને. 

: પ્રભાતના કોમળ કિરણો, તમારા જલસિક્ત કેશ પર પડીને પરાવર્તિત 
થાય છે પરિમલ બનીને... 
એવું સુગંધે વૃક્ષના કાનમાં કહ્યું છે આજે કે ડાળીએ ઝૂલતા પુષ્પનું ફળ 
થશે. 


કોઈ નાનીનાની પગલીઓ તમારા દ્વાર સુધી આવી કાલીવેલી ભાષાની 
સાંકળ ખખડાવશે. 

એના આવવાના વિલંબે તમે કદાચ ખીજાશો મહારાણી તો એ કૃષ્ણ તમને 
જશોદા કહીને હસાવશે. 

: આજે શબ્દોની રમત સાથે ભાવનાનો ખેલ માંડ્યો છે કે શું ? 

: ના મહારાણી, જ્યારથી પાનખરની જાળીએથી વસંતની આગાહી થઈ છે 
ત્યારથી, ત્યારથી તો નગરની પગદંડીઓ હરખધેલી થઈને દોડવા માંડી 
છે. એટલું જ નહીં મને તો તમારા દ્વારનો આ ઉબરોય આનંદમાં હસતો 
સંભળાય છે. 

:એ હાસ્ય ઉબરાનું નહીં પણ બારણાની બારસાખેની ઓથે ઊભેલા 
દુર્ભાગ્યના દ્વારપાળનું છે કવિપ્રિય. 

: મહારાણી. 

: આ સુખસંપત્તિ, ધનવૈભવ, જાહોજલાલી , રાજપાઠ, માનમર્યાદા આ બઘું 
તો અક્ષરો જેવું છે. જેને ગોઠવવાથી ભાષા રચી શકાય કવિપ્રિય, કવિતા 
નહીં કવિતા રચવા તો સંવેદના જોઈએ જે કદાચ આ ભવમાં શક્ય નથી. 

: પરંતુ મહર્ષિ વેદાચાર્યના શબ્દો ક્યારેય અવળા પડ્યા નથી, મહારાણી. 

: એટલે જ અશક્ય છે દાયમાં કે મહર્ષિની આગાહી ક્યારેય ખોટી પડતી 
નથી, 

: કઈ આગાહી? 

: કેટલાંક વર્ષો પહેલાં મારી ને કાવેપ્રિયની કુંડળી જોઈને વેદાચાર્યે આગાહી 
કરી હતી. . 

: કવિપ્રિય વૈશાલી. તમારી ડુંડળીમાં ગ્રહોની પરિસ્થિતિને જોતાં. .. 


138 આધુનિક ગુજરાતી એકાંકીઓ 


કવિપ્રિય 
વિરાજ 
કવિપ્રિય 
વિરાજ 


તૈશાલી 
ક્રવિપ્રિય 
વૈશાલી 


વિરાજ 
કવિપ્રિય 
વૈશાલી 
કંવિપ્રિય 
વૈશાલી 


કંવિપ્રિય 
વિરાજ 
દાયમા 
વિરાજ 


દાયમા 
વૈશાલી 


વિરાજ 


કવિપ્રિય 
શિષ્ય 


વેદાચાર્ય 


આપને સંતાનસુખ અવશ્ય છે, પરંતુ કવિપ્રિયની કુંડળીમાં ચંદ્રનો પ્રભાવ 
જોતા એટલું કહીશ કે, જો એ ઘડાયું તો પિતાના હાથે પુત્રનો [વિનાશ છે 
પરંતુ વૈશાલી પણ છતાંય તને હું એટલું કહીશ કે તમને સંતાનસુખતો 
યોગ છે. 


: ત.... તમતે સંતાનયોગ છે. 

: એ અશક્ય છે. 

: કારણ. 

: કારણ ઉમર કવિપ્રિય, મહારાજના હાથના ટેરવામાં હશે કદાચ શક્તિ 


તલવારની મૂઠ પકડવાની, પણ પત્નીના કપાળેથી ઊડતી લટને સરખી 
કરવાના કોઈ તરંગો એમાં જાગતા નથી કવિપ્રિય. 


: ઘણી વાર એ મતે કહે છે એક સહિયારું શિલ્પ સર્જવાનું પણ હું... હું જ 


એના તરંગોને રોકું છું દાયમા. 


: મેં તમારી વચ્ચે સંબંધ શક્ય ન હોય મહારાણી તો તો વેદાચાર્યની વાણી 


ખોટી ઠરે. 


: ના દાયમા. વેદાચાર્ય તો ભૃગુનો અવતાર તે એનાં શાસ્ત્રને આધારે કથેલી 


આ આગાહી કદી ખોટી ન ઠરે. 


: તે એ આગાહી ખોટી ઠરે તે હું ઇચ્છતી પણ નથી. 

: એટલે? 7 

: એટલે જો તમે મને મદદ કરો તો એક રસ્તો છે. 

$ મદદ ?! હું શી રીતે કરી શકું મહારાણી ? 

$ દાયમા. તમારા પરિચયમાં તો ઘણી સ્ત્રીઓ આવતી હશે જેને એક કરતાં 


વઘારે મા કહેનારાં હશે. તમે એમાંથી એકાદ... 


: અશક્ય છે. મહારાણી, તમે જાણો છો તમે શું કહી રહ્યા છો ? 

: હા. કવિપ્રિય, તમારી પાસે ત્રણ અક્ષરની કવિતા માગું છું. 

: અરે પણ બેનબા, જોપાછળથી કોઈને આ વાતની જાણ થાય તો... 

: મહારાજને જાણ નહીં થાય. કવિપ્રિય બાળકના બાપ માટે એની માથી 


કોઈ મોટી સાબિતી નથી હોતી. 


: અરે પણ પાછળથી બાળકને જ જાણ થાય તો... 
# દાયમા, બાળક સમજણું થયાં પછી જે સ્ત્રી એની કાળજી રાખે એ જ એની 


મા. 


: છું તમતે પ્રાર્થુ છું. કવિપ્રિય, મારામાં મારુ બાળક ખોવાયું છે. મને.... 


મને મારા બાળકને ગોતી આપો કવિપ્રિય. 


: ઊઠો વિરાજ. આપણી આ મુલાકાત કદાચ અંતિમ મુલાકાત હશે... 
: ગુરુજી, એક પ્રશ્ર પૂછવો છે. આ ગ્રહોની નજર માણસ પરથી ક્યારે દૂર 


થાય? 


: જ્યારે માણસ મોક્ષ પામે. 


કંવિપ્રિય 
વેદાચાર્ય 


શિષ્ય 
વેદાચાર્ય 


ગલ 


કંવિપ્રિય 
સેનાપતિ 
કાવેપ્રિય 
ગલ 

ક્રવિપ્રિય 
સેનાપતિ 
શનિ 


ભૃગુ 


શનિ 


કવિપ્રિય 
. સેનાપતિ 


કારભારી 
વૈશાલી 
ચંચલ 


ભૃગુ 
ચંચલ 


દાયમા 
ચંચલ 


ભૃગુસંહિતા 139 


: મોક્ષ? 
: હા, જ્યારેમાનવી કર્મફળથી પર થઈ જાય. પરંતુ એવું દેવો માટેય અશક્ય 


બન્યું છે વત્સ. ગ્રહો તો દેવોનેય નડ્યા છે. 


: દેવોને ?! એ શી રીતે ? 
ઃ સત્યુગમાં શનિની દશાએ મંથરા બનીને કૈકેયીના નબળા મન પર અસર 


કરી યુગમાં શકુનિ દ્વારા પાસા ફેંકી ઘર્મરાજનો મુગટ ઉતાર્યો. હવે આ 
યુગમાં કોણ જાણે... 


: મહારાજ પ્રણામ. સેનાપતિ મલયકેતુ ને મંત્રીશ્ષર સુમંગલ પઘારી રહ્યા 
છે 


: મહારાજ પધાર્યા ?1! 

: પ્રણામ વેદાચાર્ય. 

# મલયકેતુ મહારાજ ક્યાં છે ? 

: મહારાજ. 

: કહો સુમંગલ શું થયું ? 

: મહારાજ મૃત્યુ પામ્યા છે. 

: લોકોમાં જીવંત તારી આસ્થા હવે મરણ પામશે. ભૃગુ, હવે તારી આગાહી 


ખોટી ઠરશે. 


: ના. એ શક્ય નથી, મારો ગ્રંથ કદી અસત્ય ન ઠરી શકે. અસત્ય જ છે 


તારું કથન ભૃગુ. તું માનવ છે ને જે માનવોની સહાય અર્થે તેં ગ્રંથ રચ્યો 
એ માનવ જ તારા આ શાસ્ત્રની અવગણના કરશે. 


: જેને માટે તે જળની વ્યવસ્થા કરી છે એ જ લોકો તને ડુબાડશે ભૃગુ. તારા 


શાસ્ત્રની ઠેકડી ઉડાડશે. 


: તા. એ કદી પણ શક્ય નથી. 
: ઉત્તરખંડના યુદ્ધમાં મહારાજ ઘાયલ થયા, સતત એક માસની સુશુશ્રા 


કરવા છતાંય અમે મહારાજને બચાવી ન શક્યા. 


: હવે રાજમાતાને સંતાનયોગની આગાહી ખોટી ઠરી વેદાચાર્ય, 
: કવિપ્રિય, કદાચ આપણા માટે કરેલી આગાહી પણ ખોટી નીવડે. 
: કવિપ્રિયે, કવિપ્રિય વેદાચાર્ય પ્રણામ. રાણીમા પાળી ચૂક્યા છે ને 


રાણીમાને સારા દિવસો જાય છે. 


! સાંભળ્યું શનિ, રાજ્યમાં વારસ પઘારશે. આવશે તે વાજતે ગાજતે આવશે 


અને એક નહીં જોડીયા આવશે.' 
(9 માસનો સમય વીતે) 


: દાયમા આવી ગયા... (દાયમા સૂચના આપી અંદર જાય) 
: ચંચલ, હું ન બોલાવું ત્યાં સુધી અંદર ન આવતી. 
: ભલે દાયમા. 


140 આધુનિક ગુજરાતી એકાંકીઓ 


વેદાચાર્ય 


દાયમા 
વૈશાલી 
દાયમા 


દાયમા 
વેદાચાર્ય 
વૈદરાજ 


શનિ 
મંગળ 


કવિપ્રિય 
વૈશાલી 
કૈવિપ્રિય 
તૈશાલી 
કંવિપ્રિય 
વૈશાલી 


કવિપ્રિય 
વૈશાલી 
કંવિપ્રિય 
વૈશાલી 


કંવિપ્રિય 
વૈશાલી 
કંવિપ્રિય 


: (ચિંતા) ગ્રહો નક્ષત્રોને જોતાં રાહુ અને કેતુની એક જ બાજુએ સઘળા ગ્રહો 


છે વત્સ. કાલસર્પ યોગ છે. કાળસર્પ બનીને કુંડળી ગળશે. ગરુડસર્પ યોગ 
છે. એટલે આવનાર સંતાન પિતાના હાથે મૃત્યુ પામશે. 

[ દાયમા સંતાનનું મોં બંધ રાખીને પાછલે બારણેથી બાળકને લઈ જાય. 
સાંકળ ખખડાવે. ] 


: વૈશાલીબેન.. . વૈશાલીબેન આ... (આપે) 
: દાયમા તમે એક માને જિવાડી છે. 
: આમ કરીને મૅ સારું કર્યું કે ખરાબ એ તો ભગવાન જાણે પણ મને યોગ્ય 


લાગ્યું એમ જ કર્યું છે. હું જાઉં. (દાયમા જાય) 


: (બારણું ખોલતાં) દીકરી જન્મી છે. 
: દીકરી વેદાચાર્ય અંદર જાય, વૈદરાજ સાથે જાય, 
: દાયમા પાણીતી છાલક ડુંવરીના મોં પર મારો. (દાયમા પાણીની છાલક 


મારે. વૈદરાજ રાણીની નાડી તપાસે. થોડી વાર પછી વૈદરાજ નાડી છોડે. 
બાળકી રડે.) 
(બહાર ગણગણાટ) 


: ક્રવિપ્રિય વેદાચાર્યનું તૂત ખોટું છે. ભવિષ્ય જેવું કશું નથી. જે કાંઈ છે તે 


વર્તમાન છે. 


: હા કવિપ્રિય વેદાચાર્યએ ગ્રહો પરનો અંકુશ ગુમાવ્યો છે. હવે એની બધી 


આગાહી ખોટી ઠરશે. કવિપ્રિય, 


: વૈશાલી, વૈશાલી વેદાચાર્યની આગાહી. ... કોણ છે આ ? 

: તમારી કવિતા. 

: વૈશાલી. 

: ધીમે બોલો. શબ્દો જાગી જશે. 

: વૈશાલી કોનું બાળક છે આ ? ને અત્યારે અહીં ? 

: ક્રોધને મનતો સારથી ન બતાવો. કવિપ્રિય પછી આવેગને અંકુશ રહેતો 


નથી 


: વૈશાલી, વૈશાલી તું જાણતો નથી. તું કેટલું મોટું પાપ કરી રહી છે ? 

: પાપ. પાપપુણ્યનું વ્યાકરણ તમે મને શીખવાડશો, કવિપ્રિય. 

: વૈશાલી, વૈશાલી હું તને શી રીતે સમજાવું. 

# મારે કશું સમજવું નથી. વર્ષો પછી કોઈકે માંડ માંડ આંખ આપી છે. આ 


દુનિયાને જોવા અત્તે તમે કહો છો પાછી હતી એવી આંધળી થઈ જા. 


: હા, થઈ જા. અંધ બીજાની આંખે દુંનેયા જોવા કરતાં આંધળા રહેવું સારું. 


મારું માન વૈશાલી, આ ફૂલ કદાચ મારે જ હાથે રગદોળાઈ જાય તો.... 


: એ કદીય નહીં થાય કવિપ્રિય, કારણ કે આ સંતાન આપણું નથી ફક્ત 


તમારું છે. 


: મારું 1!?? 


દાયમા 
ક્રવિપ્રિય 


દાયમાં 


વેદાચાર્ય 
દાયમા 


ભગુ 


મંગળ 


શનિ 


રબારણ 


રબારી 
રબારણ 


ભૃગુસંતિતા 141 


: (પ્રવેશતાં) વેદાચાર્ય તમારી આગાહી સાચી હતી. 
: પણ મારું શી રીતે... આ તો મહારાણીનું સંતાન... મહારાજનું. . મારું 


કઈ રીતે?! 


: (વેદાચાર્યને) કારણ કે મહારાજા રાજમાંથી વિદાય થયા ત્યારે રાણીમા 


રજસ્વાલા હતાં ને ત્યારબાદ ગર્ભવતી થયાં. 


: પણ દાયમા તમે આવું શું કામ ર્યું ? 
: કારણ વેદાચાર્ય મને... મને સેનાપતિ ને કારભારીના કરતૂની જાણ થઈ 


ગઈ તો એટલે જ તો તમને કહેવા આવી . રાજ્યને એ. લોકો કબજે કરશે 
એટલે અહીંથી ડુંવરીને લઈ જવું [હેતાવહ છે . 

[ચંચળ જઈને સેનાપતિ - કારભારીને કહે | 
[સેનાપતિ વેદાચાર્યની પર્ણકુટીરમાં જાય ત્યાં કોઈ ન મળે, કવિપ્રિયના 
ક જાય ત્યાં કોઈ ન હોય. દશા શત્તિ-મંગળ અવાજ તરફ ધ્યાન કેન્દ્રિત 
ક 


: (પુસ્તકમાંથી) વલયપતિ, મંગળ મહારાજા, અત્યાર પર્યત સમયને 


આધારે હું આગાહી કરતો રહ્યો અને આપ એ આગાહી અસત્ય ઠેરવવા 
નિષ્ફળ પ્રયત્નો કરતા રહ્યા. હવે તમે તમારી રીતે ચાલો નવનાથ. તમારા 
પગલાંઓને હું મારી કુંડળીગ્રંથમાં દેખાડીશ. જેને મેં પ્રથમથી જ આલેખ્યાં 
છે. 


: એ પગલાં તારા પુસ્તકમાં ક્યાંય નહીં મળે ત્ર્દાષેપુત્ર અમારી અટપટી 


ચાલને હવેબ્રહ્મા પણ નહીં ઓળખી ક્યારેય નહીં ઘડાયા હોય. છિન્નભિન્ન 
કરશું તારી કુંડળીઓને જેને કદાચ તું પોતે જ ન ઓળખી શકે. 


: ભૃગુ તારી ડુંડળીઓમાં એવા સંબંધ આ પૂર્વે ક્યારે નહીં ઘડાયા હોય. 


છિન્નવિછિન્ન કરશું તારી કુંડળીઓને જેને કદાચ તું પોતે જ ન ઓળખી શકે 
[ વિધ્વંશનું સંગીત ] 

અને નાનીનાની હથેળીઓમાં સૂરજમૂખી ઊગ્યા ને પગલીઓમાં 
આભાસી સ્વખ્ન ઊગ્યાં. નેપગદંડી પર ઉન્માદિત ચરણો પોતાના પ્રેમની 
એકાકાર છાપ ઉપસાવતાં હરણાની ગતિ એ દૂર દેખાતી સ્વપ્નગલી તરફ 
દોડવા માંડ્યું. અને પગદંડીની આજુબાજુ મણયવૃક્ષ ક્યારે ઊગી નીકળ્યાં 
ખબર જ ના પડી અને એ સૂરજમુખી સૂરજ સાથે સીમમાં સરકતું સરકતું 
પાંદડાઓ વચ્ચે ફરકતું ફેરફૂદરડી, ફરતું મારું છે એ તારું છે, એમ કહેતું 
મારું છે. ગામવાળાએ જોયું ત્યારે ગામવાળાને ય હર્ષની લાગણી થઈ 
આવી. શું સાચે જ કે પછી લાગણી પણ આભાસી !!! 

રબારી (શનિ) બીડી ફૂંકતો બેઠો છે. 

(દશા) : બસ ફૂંકે રાખો તમતમારે બીડેયું એક દી મનેય ફૂંકી નાખોને 
એટલે પત્યું, 


: સારા કામમાં કેવાય સે ને કે હો વિઘ્ન. 
: હું બોલ્યાં? 


142 આધુનિક ગુજરાતી એકાંકીઓ 


રબારી 
રબારણ 
રબારી 
રબારણ 


રબારી 
રબારણ 
રબારી 
રબારણ 


ત્રણેય 
મંગુ 
ચૈતન્ય 
સૌંહિતા/ 
ચૈતન્ય 


ચૈતન્ય 
સંહિતા 
મંગુ 

ચૈતન્ય 
મંગુ 

ચૈતન્ય 
સંહિતા 


ચૈતન્ય 


: આપું કઉશું બે સાર નીકૈડાઓ આણામાં લેતી આવી હોત તો હુત્તો હખેથી 


બેહીને બીડી પી શકત ને? 


: આણું ! પઈણીને તમને મારે ઘેર હું લાવી સું. ને આણાની વાત કરો સો. 


ને તમે આણામાં હું લાયાં તો કે બીડિયું. 


# હા હા બોલે રાખ તું તારે, શાનેની સાડાસાતી. હોય ત્યારે બઘુંય સહન 


કરવું પડે મારા ભૈ. 


: હવે બળાપા મેલોને ઓલ્યો સેતન્યનાં માબાપ, ક્યુનાં વાટ જોતા હેશે. 


આ દૂધ એમને પોંચાડો ને પછી આણું ફૂંકે રાખો. 


: આણું !!?? 

: (જેરથી) આ બીડિયું. 

: તી ઓલો તારો મંગુ કયા ગ્યો મુઓ. 

₹ ઈય તમારા પર જ ગ્યો સે. બાપ બીડિયું ફૂંકે ને દીકરો ઘૂળ ફાંકે ? ગામની 


સીમમાં મંગુ (મંગળ) , ચૈતન્ય ને સંહિતા રમતા હોય. 


: અલક દલક ઝાંઝર ઝલક... 

: એ ના હો ઈમનો કરાય. તું ખોટું બોલ છ. આમથી ગણતો. 

: લે તંઈ આમથી બરા. 

: અલક દલક ઝાંઝર ઝલક, ઝાંઝરને ઘેર આણપાણ પૂતળીએ જમાડી પાન, 


એક પડવી ભૂખ્યો થાળી લઈને ઊઠ્યો. થાળીએ તો પાડી ચીસ, ભાઈ 
મારા પરચીસ. 


[ રમત દરમ્યાન વર્ષો વીતે મંગળ બન્નેની આજુબાજુ ફરતો જાય ] 


₹ પાલવની કોર તારા હોઠના ખૂણામાં ને લલાટે રમે છે લટ. ક્યારેક આમ 


હું પકડું જો હાથ તારો લજાઈને કહેતી તું. 


# છટ. 

ઘેઘૂર વડલાની લાંબી વડવાઈઓ ને (2) ચૈતરનો તપતો આ તાપ. 

: સાંભરે છે મને એ વૈશાખી કોયલ ને ટુહકો મને તારો આપ. 

: આછું આછું હસતી તું તો આછું મલકતી મેળામાં ગોળગોળ ફુદરડી ફરતી. 
: નજરોના મળવામાં આછું મલકવામાં હૈયું લીધું તે હરી 


[ મંગળ જાય] 
[ ચૈતન્ય શબ્દો ન જડતાં મૂંઝાય ] 


: ઓ હો હો ભૂલેચૂકે જોડકણું શું રચાઈ ગયું. ખુદને કવિ સમજી બેઠા. કવિને 


કવિની વ્યાખ્યા આવડે છે ? 


$ કાવે, કવિ એટલે શું જાણે છે સંહિતા ? 


કવિ એટલે ભાષાનો કડિયો , શબ્દો તો પથ્થર, ચૂનો , રેતી , ગારોની જેમ 
આજુબાજુ પડ્યા જ હોય છે. પરંતુ એને ભેગા કરી. એમાંથી એક સુંદર. 
ભાષાભવનનું નિર્માણ કરે એ કવિ અને ભાષાભવન એટલે જેમાં કવિની 
પ્રેરણા રહેતી હોય બારીબારણાં પ્રાસ ના હોય, છત પર અલંકારોના દીવા 


સંહિતા 
ચૈતન્ય 


સંહિતા 
ચૈતન્ય 


સંહિતા 


વેદાચાર્ષ 
સહિતા 
વેદાચાર્ય 
સંહિતા 
વેદાચાર્ય 


વૈદાચાર્ય 


સંહિતા 


ભૃગુસંહિતા 143 


હોય. જેને દરવાજે છંદના દ્વારપાળ ઊભા હોય, વિશેષણોના ફુવારા 
વછૂટતા હોય અને ઉદાહરણોની જાજામ પાથરી હોય ને કવિનું સ્વાગત 
કરવા કલ્પનાના સંગીતે બારાખડીના શબ્દો નૃત્ય કરતા હોય એનું નામ 
ભાષાભવન?.... 

બહાર એક તકતી છે જેનાં પર તારું નામ લખ્યું છે. સંહિતા . સંહિતા એ 
સંહિતા... ખોવાઈ ગઈને મારા ભાષાભવનમાં. 


*..-૩૨ર છેઈકરૂ 
: એક વાર જો તારા બાપજી મારા બાપજીના ભાષાભવનમાં પધારેને તો. 


ચાંદ તે તારા પરથી નક્ષત્રો જાણવાને બદલે કવિતા રચવા મંડી જાય. 


: તારા બાપજી. 
: હા..હું તો કદાચ એમણે ઘડેલી કલ્પના છું પણ એમને તો જાણે સરસ્વતીએ 


ઘડ્યા છે. જેમ ઘુમાડામાં વાદળનો આકાર છુપાયો હોય તે એમ એના 
સહજ શબ્દોમાંય કવિતાની મીઠાશ મહેકતી હોય છે એવા છે મારા 
બાષજી. 


: બાપજી !! ઓમાં અનુષ્ઠાનનો સમય થઈ ગયો. 


[ બન્તે જાય ] 


: સંહિતા. 

# હં. 

: બેટા, અનુષ્ઠાન માટે આસન. 

બિછાવી દીધું છે બાપજી. પંચ પાત્ર, દીવી, માળા બઘું જ મૂક્યું છે. 

: સારું સારું જ્યારે જ્યારે તું આમ ઝરૂખા આગળ ઊભી રહે છે ને ત્યારે 


ત્યારે તારામાં મને તારી મા દેખાય છે. મહારાણી પણ આમ જ ઊભાં 
રહેતાં એકીટસે ને અનંતનાં રહસ્યોને ગોતતાં અને એમની આમ ઊભાં 
રહેવાની છટા પર તો કવિમિય કવિતા રચી કાઢતા. 


: અને હું જન્મી ત્યારે એ અનંતસફરે નીકળી ચૂક્યા. બસ આથી વિશેષ. 


કશું જ નહીં ? આટલું જ ? આટલાં વર્ષોમાં આટલે દૂર આવીને વસ્યા 
પછી તમે મને ફક્ત આટલું જ જણાવ્યું છે કે તું કોઈ રાજ્યકન્યા છે ને મારું 
નામ સંહિતા છે. મારા અતીતમાં શું ફક્ત બે જ વસ્તુઓ છે ? 


: ભૂતકાળ તો ધરબાયેલી ઘરા જેવો હોય છે. બેટા, એમાં રત્નો ઓછાં તે 


કોયલા જાજા હોય છે . ને માણસ જ્યારે કોયલાની વચ્ચે સચવાયેલી અતિત 
વાંચેને ત્યારે છળી ઊઠે છે. બેટા, એ સાચું છે કે જિજ્ઞાસા, આતુરતા એ 
પ્રગતિ છે. દુનિયામાં જેટલું વધારે જાણીએ એટલું દુઃખ વઘારે થાય 
આ.... આ.... કૌશલ આવ્યો નહીં ? 


: નાનાદા હમણાં આવતા જ હશે. 


[ વેદાચાર્ય અનુષ્ઠાનમાં બેસે ] 
[ નાનાદા (કૌશલ) હાથમાં ચાખડી લઈને આવે. ઈશારાથી વાતચીત ] 


144 આઘુનિક ગુજરાતી એકાંકીઓ 


સઆનાદા 
સંહિતા 


નાનાદા 
સંહિતા 


નાનાદા 
સંહિતા 


નાનાદા 
સંહિતા 


નાનાદા 
સંહિતા 
નાનાદા 
સંહિતા 
નાનાદા 
સંહિતા 
નાનાદા 


વેદાચાર્ય 
નાનાદા 
સંહિતા 


નાનાદા 
વેદાચાર્ય 
સંહિતા 
વેદાચાર્ય 


* ગુરુજી. 
: બાપજી અનુષ્ઠાનમાં બેઠા છે. નાનાદા, તમારા માટે પૂછયું તું, મેં કહ્યું 


આવતાજ હશે, ચાલો જમી લો નાનાદા. તમે હંમેશ કહો છો ને કે માણસ 
ધારે તે ને ઇચ્છે તે કરી શકે. 


: હા અતે તે સત્ય છે જ. 
: ખોટી વાત હું સાબિત કરી આપું એ વાત. કોઈ માણસ કરી ન આપે. પછી 


ભલે ને મોટો તપસ્વી હોય, કિનિયાદાર હોય તોય. 


: કઈવાત? 
: નાનાદા, ક્યારેય કોઈ માણસ પોતાની એક કીકીથી બીજી કીકીને સ્પર્શ 


શકે ખરો? 


: (હસે... જમેવા બેસે) 
₹ (પીરસતાં) તમને ખીર આપું વધારે. થોડીક લોને નાનાદા. તમને તો ખીર 


બહુ જ ભાવે, હું જાણું છું. નાનાદા, 17 વર્ષ પહેલાં તમે રહેતા'તા એ 
ગામ હતું કે નગર ? 


: નગર. વિશ્વંભર નગર. 

$ તમે જ્યાં રહેતા હતા ત્યાં કોનું રાજ હતું નાનાદા ? 

: મહારાજા વીરભદ્રસિંહનું ને મહારાણી વિરાજનું. 

: તાનાદા થોડી લેશો ખીર. 

# નાબસ. 

: ના ના થોડી લોને નાનાદા, તમને કવિતા કરતા આવડે ? 

# કવિતા ?! નારે ના. આપણું કામ ભિક્ષા માગવાનું ને જન્મપત્રેકા 


બનાવવાનું. (હાથમોં લૂછતાં) કવિતા તો કવિપ્રિય રચતા. 


: કૌશલ આગળ એક શબ્દ પણ નહીં. 
: ગુરુજી. 
: કહો નાનાદા. કવિપ્રેય કોણ હતા ? કોણ હતા ગુરુજી ? કોણ હતા 


કવિપ્રિય ? (ગુરુજી ચાખડી ખખડાવતા મંત્રોચ્ચાર કરતા જાય છે.) ઊભા 
રહો મહર્ષિ 17 વર્ષ પહેલાં તમે જેના આશ્રિત હતા, જે રાજ્યનું લુણ તમે 
ખાધું છે એ રાજ્યનાં મહારાજા વીરભદ્રની પુત્રી સંહિતા તમને આજ્ઞા કરે 
છે કે આજે આટલાં વર્ષોથી તમે રાજડુંવરી સંહિતાને એક એવા અંધારિયા 
ઘરમાં કેદ કરી છે જેને કોઈ બારણું જ નથી. આજે તમારેડુંવરીનાં અતીતનું 
બારણું ખોલવું જ પડશે. 


₹ સંહિતા.... 
: કૌશલ.... સાંભળો રાજકુમારી સંહિતા રાજકુંવરી છે પરંતુ મહારાજા 


વીરભદ્રની પુત્રી નથી, એ કવિપ્રિય ને મહારાણી વિરાજનું સંતાન છે. 


સંહિતા 
વેદાચાર્ય 


નાનાદા 


ક્રેવિપ્રિય 


રબારી 
કવિપ્રિય 


તૈશાલી 
કંવિપ્રિય 
વૈશાલી 


કવિપ્રિય 
રબારી 


વૈશાલી 
રબારી 
કવિપ્રિય 


રબારી 
સંહિતા 
નાનાદા 


કવિપ્રિય 


ભૃગુસંહિતા 145 


: એટલે... એટલે હું પાપાચાર.... 
# લક્ષમાં રાખ સંહિતા, એમાં કોઈ પાપ ન હતું. એ તો વિધાતાનો ન્યાય 


હતો. (ચાખડી ખખડાવતા જાય)એ વ્યભિચાર નહોતો સંહિતા, એમાં 
ટ ઝંખના હતી. ઊંડે ઊંડે ફૂટતાં માતૃત્વનાં ઝરણાંની તરસ હતી 

માં. 
[જાય] 


* કંવિપ્રિય માણસ જ એટલો મોહક હતો સંહિતા કે એના શબ્દોમાં જ માણસ 


ખોવાઈ જતો. દેખાવમાં તો નાની એવી સામાન્ય વાત લાગે પરંતુ 
ખોળીએ તો પાતાળ જેવડો ગુઢાર્થ નીકળે એવી હત્તી એની કવિતા. 
[બીજી બાજુ] 


ફ કવિતા એટલે અંતરમનનો ટહુકો વૈશાલી. (ઉધરસ) આજીવનમાં 


જતા્‌નીનું વાદળ એકજ વારછવાય ને ત્યારેમનભરીને ટહુકા કરી લેવાય. 
વૈશાલી, પછીના દિવસો તો એવા જાય કે માણસ ઉઘરસ ખાય પણ 
અવાજેય ન થાય. 


: વાહ ગઢવી વાહ... રંગ છે તમારા શબ્દોને. 
: અરે ભાઈ ધનાજી, હવે તો કાંઈ વિચારાતું ય નથી અને આંગળીઓ પણ 


મરોડની ના પાડે છે. હવે તો આપણે ચૈતન્યની કવિતા સાંભળવાની. 


: ચૈતન્યની ? 
# હા, મેં સાંભળી છે. 
# તમે ક્યાય પાસે બેસીને પ્રેમથી માથે હાથ નથી ફેરવ્યો ને પંક્તિઓ તમે 


સાંભળી છે. 


: હું જાણું છું વૈશાલી, એની સાથેના મારા વર્તન વિશે એનીય હંમેશની 


ફરિયાદ છે પણ... . એના આક્રોશમાં લય છે વૈશાલી. 


: હાચી વાત ગઢવી હાવ હાચી વાત. સોમમાં સહિતા ભેળા ગાતાં મીય 


હાંભળ્યાસી ઈમને. 


: સંહિતા ? 
: લે સંહિતાને નથ ઓળખતાં ? 
: જો આમ ઠેકાણું આપવા બેસોને ઘનાજી તો તમારી વાત પૂરી થયા પેલા 


માણસ પહોંચી જાય. 


# ઈ હૈશે. પણ સંહિતા છોડી હારી છે હો બુન. 
: વૈશાલી યાદ આવે છે. મને હજુય યાદ છે. 
: હાસંહિતા. મને હજુય યાદ છે, વેદાચાર્યની કુટીરમાં બેઠા બેઠા સહજપણે 


સરકી ગયેલી શબ્દોની રચના. 


: હું મુસાફિર, તું મુસા।ફેર આ દુનિયા છે પગદંડી. હથેળીઓમાં ઓળખ 


લઈને આવ્યા આપણે સ્વપ્નગલો. 
[ સંહિતા ધીરે ઘીરે ચૈતન્ય પાસે જાય ] 


146 આધુનિક ગુજરાતી એકાંકીઓ 


ચૈતન્ય 
સંહિતા 


ચૈતન્ય 


સંહિતા 
વેદાચાર્ય 
સંહિતા 


ચૈતન્ય 
કવિપ્રિય 


ચૈતન્ય 


ચૈતન્ય 
વૈશાલી 
ચૈતન્ય 


વૈશાલી 
ચૈતન્ય 
કવિપ્રિય 
ચૈતન્ય 


કવિપ્રિય 
તૈશાલી 
શનિ 


શંગળ 


ક્રવિપ્રિય 


: ના એ.... એ શક્ય નથી. 
: એ જ સત્ય છે ચૈતન્ય આપણે, આપણે તો એકમાની બે કીકી જેવા નીકળ્યા 


ચૈતન્ય જે નજીક તો આવી શકે પરંતુ ક્યારેય એકબીજીને સ્પર્શી ના શકે. 


: (ચૈતન્ય હાથ પકડે) ચાલ, ચાલ સંહિતા, આપણા ભૂતકાળને વાંચીને 


લોકો આપણી સમક્ષ પણછ ખેંચે એ પહેલાં વરિષ્ઠને અરુધતીની જેમ 
દુનિયાની ખેંચેલી પણછ પરથી તીરની જેમ વછૂટીજઈએ ને સમાઈ જઈએ 
લગ્નની વેદિમાં. 


: ના ચૈતન્ય ના, આ સત્તર વર્ષ દરમ્યાન વેદાચાર્યે મને એક જ શિક્ષા આપી 
છે 


# દીકરા, શમણાં સાચાં કરવાના અભરખામાં સતનાં પારખાં કરવાનું 


ભૂલીશ નહીં. નહીં તો જીવતી જ્યોત બુજાઈ જશે ને વધશે ચોમેર અંધારું, 


: ને મારે... મારે પુરાવાના પ્રકાશ તરફ જવું છે ચૈતન્ય . 


[જાય] 


: સાંભળ સંહિતા રખેને કદાચ આ સમયની મશ્કરી સાચી પડશેને.... 
: આગળતા શબ્દો બધા ઘૂંધળા થઈ ગયા છે. કશું યાદ નથી આવતું ડેમ ? 


આવ્યાં આપણે સ્વપ્નગલી... પછી ? નાના ડરતી... 


$ નાના કરતી નાનીનાની પગલીઓથી સ્વપ્નાંઓની પગદંડી તો જાય 


સરકતી, વિચારોના વનમાં એ તો ભા વિનાં જંગલમાં , દૂર દેખાય શમણું 
મને મૃગજળની આભામાં. 


: આગળ હું કહું બાપજી. 
: ચૈતન્ય. 
: નાના કરતી નાનીનાની પગલીઓથી સ્વપ્નાંઓની પગદંડી તો જાય 


સરકતી વિચારોના વનમાં, એ. તો ભાવીના જંગલ દૂર દેખાય શમણું મતે 
મૃગજળની આભામાં. 


: ચૈતન્ય. 

$ મારા શબ્દો સાચા છે ને કવિપ્રિય ? 

$ કોણ ? કોણ કવિપ્રિય ? 

: કોણ કવિપ્રિય ?!!! વિશ્વભર નગરનાં રાજકવિ કવિ શ્રી મહારાજા 


વીરભદ્રસૈહના આશ્રિત કવિપ્રિય અને મહારાણી વિરાજના આશિક 
કવિપ્રિય, 


: ચૈતન્ય. 
: નહીં. 
: મંગળ મહારાજ, અભારપર્યત પ્રશ્ન રહેલા આ સંબંધનો ઉત્તર આને શી 


રીતે મળ્યો? 


* શનિ મહારાજ, કાળાન્તર આવતા ગુરુના ફેરાને હું અટકાવી ન શક્યો. 


ક્ષણિક મારી દૃષ્ટિ વિખેરાઈને એ જાણી ગયો કે.... 


: શું શું જાણે છે તું? 


ચૈતન્ય 


કવિપ્રિય 
ચૈતન્ય 


શનિ 


શનિ/મંગળ 
કવિપ્રિય 
ભૃગુ 

શનિ 


ભૃગુ 


મંગળ 
ભૃગુ 


મંગળ 


કંવિપ્રિય 
વેદાચાર્ય 


કવિપ્રિય 
સંહિતા 
કંવિપ્રિય 
ચૈતન્ય 
કંવિપ્રિય 
ચૈતન્ય 
કવિપ્રિય 
ચૈતન્ય 
કૈવિપ્રિય 


ભૃગુસંહિતા 147 


: એ જ કે જેડાળ પર હું ઊગ્યો એ વ્યભિચારનું વૃક્ષ તમે જ છો. બાપજી હું 


તમારો પુત્ર છું તમારો. ને મહારાણી વિરાજનો. 


: એ અસત્ય છે. અસત્ય છે એ. 
# અસત્ય નહીં. હા, કદાચ તમારા આજના નામ જેટલું જ અસત્ય નહીં 


ગ્ઢવી. 


₹ મંગળ મહારાજ જ્ને આ ઘર્ષણ આમ જ રહ્યું તો શક્ય છે કદાચ ભૃગુ... 


ઊાંઝરનો અવાજ) 


: ત્દૃષિપુત્ર... 

: વિરાજ, 

* મણામ વલયપાંતે. 

: આપ સ્વયં પધાર્યા. શરણાગતિ સ્વીકારવા કે પછી તમારા પરાજયને 


માણવા. 


: ચુદ્ધ હં. . . સાથે ચાલતાં સૈનિકો વચ્ચે વળી યુદ્ધ કેવું | વલયપતિ, આપણે 


તો એકમાર્ગી, મારી કલમ ચાલી ને તમારા ચરણ ચાલ્યા. હું પરોક્ષ રીતે 
પુસ્તકમાં ચાલ્યો ને તમે પ્રત્યક્ષ ચાલ્યા. 


: અસંભવ. તારી આ કલ્પિત માન્યતાને કોઈ પાયો જ નથી. 
: છે. મંગળ મહારાજ આ સીધું ગણિત તમને સમજાવું. ભૃગુસંહિતા પ્રમાણે 


ગત જનમમાં મહારાણીએ આદરેલા વ્યભિચારનું ફળ ભોગવવાનો 
જન્મસંહિતા રૂપે કાળસર્પયોગમાં થયો. કાળક્રમે તમે સંહિતા અને 
ચૈતન્યનેસમીપ લાવ્યા. એક વિચિત્ર સંબંધને બાંધવા ચૈતન્ય અને સંહેતા 
વચ્ચે આ સંબંધ ક્યારેય શક્ય નહીં બને. પણ એમની વચ્ચેનો આ 
પ્રણયસંબંધ જ નિમિત્ત બનશે મારી ગરુડસર્પયોગની આગાહીતતે સાચી 
ઠેરવવા. 


: જોઆમ જ હોય તો તારું એ-શાસ્ત્ર અસત્ય ઠરશે જ, ચૈતન્ય મારી પાઘડી 


છોડશે નહીં ને સંહિતાને માથે દશા છે જ. 


: વિરાજ, 
: આટલા મોહાંઘ કવિપ્રિય આટલા વિષય આસક્ત કે પુત્રીને પ્રેયસી તરીકે 


સંબોધો છો. 


: પુત્રી....ના. 

# હા બાપજી તમારી અઘૂરી કવિતા સંહેતા. 

: નહીં... નહીં... 

: હા બાપજી દાયમાની દયાથી જીવતી ચૈતન્યની ભાવી પત્ની. 

: ભાવી પત્ની ? ના... ના... એ અસંભવ છે. 

: શા માટે કવિપ્રિય ? કારણ ? 

* કારણ કારણ? 

: કહો કવિપ્રિય... 

: કારણ તમે બંન્ઞે મારાં સંતાન છો. મારાં અને મહારાણી વિરાજના 


148 આધુનિક ગુજરાતી એકાંકીઓ 


શનિ 
મંગળ 
ચૈતન્ય 
કવિપ્રિય 
વૈદાચાર્ય 


કવિપ્રિય 
વૈશાલી 
સંહિતા 


ચૈતન્ય 
ભ્રગુ 


ગ્રહો 
ભ્રગુ 


ગ્રહો 
ભૃગુ 


ભાઈબહેન છો તમે. 


: મંગળ મહારાજ. 

: આ વાતની લગ્ન બાદ ખબર પડી હોય તો ? 

: બાપજી આ વાતની લગ્ન બાદ ખબર પડી હોય તો ? 

: નહીં.... 

: એક સગાં ભાઈ બહેન વચ્ચે લગ્નનો સંબંધ દુનિયાના અર્થમાં એક 


મહાપાપ. 


: ના, એ પહેલાં જ આ સંબંધનો હું વિચ્છેદ કરી નાખીશ. 
: થોભો કવિપ્રિય. ક્રોધને મનનો સારથી ન બનાવો. 
: બાપજી, તમારી આ અંધશ્રદ્ધાની આગમાં તમારું એક નહીં, બશે સંતાન 


હોમાશે. 


: હા બાપજી, એક સગો ભાઈ પોતાની માજણી બહેનનો પતિ બતી શકે 


ખરો ? ના બાપજી, માણસ એટલો નિર્બળ તો નથી જ. 
[કવિપ્રિયના હાથમાંથી કુહાડી છૂટી જાય છે. ] 


# નહીં, 
: ત્્ઘષેપુત્ર તું ખોટો ઠર્યો, તારું શાસ્ત્ર ખોટું ઠર્યું. 
: હા ગ્રહરાજ, હું ખોટો ઠર્યો. મારી ભૃગુસંહિતા ખોટી ઠરી. પણ એતતા 


મૂળમાં તમે નહીં માનવ જ છે. મારી ગણતરી ને તમારી શક્તિથી પર 
એવું કશુંક ત્રીજું સૂક્્મરૂપે જીવે છે. આ દુનિયામાં જેણે કાળનેય પાછો 
ઠેલ્યો છે એ છે માનવીમાં જીવંત લાગણી, માનવીની ભાવના. એનાંય 
પોતાનાં રૂપો છે. નિર્મળ જળ જેવી આ લાગણીનો પ્રવાહ ક્યારેક હિમ 
જેવો સખત થઈને થીજી જાય છે અને ક્યારેક વહેવા માંડે છે. અનરાઘાર 
પૂરની જેમ જેમાં ગ્રહોને ઘસડી જવાની તાકાત હોય છે. 


: સમયથી વિશેષ શક્તિમાન કશું તથી. 
: છે વલયપતિ. સમય નિરંતર અને અવિરતપણે વહી જાય છે એ સાચું છે 


પરંતુ સમયને પોતાની કરચલીઓમાં સાચવી રાખે છે. માનવીનું મન 
માનવીની ભાવના વહી ગયેલા સમયને વર્ષો સુધી આંખોમાં તરતો રાખી 
શકે છે. આજે છું સમજ્યો કે અનંત બ્રહ્માંડની પગદડી પર સમયના નામની 
મારી તપશ્ચર્યા વ્યર્થ હતી. વલયપતિ અત્યારપર્યત અપ્રકાતિથી લાખો કોષ 
દૂર ફરતા ગ્રહોની શોધ હું કરી શક્યો. ગણતરી પરથી એમની દિશા 
પનોતી, ફળાદેશ, સૂક્ષ્મભાવવ્યંજનાને ઓળખી શક્યો પરંતુ માનવોની 
વચ્ચે રહીતે હું માતવીની પ્રકૃતિને ન ઓળખી શક્યો જે કદાચ બ્રહ્માંડની 
સર્વોત્તમ શક્તિ છે. બ્રહ્મણા સર્જનની પરાકાષ્ઠા છે. તમારી ઓળખ પછી 
હું એમ સમજ્યો હતો કે મારી તપશ્ચર્યા પૂર્ણ થઈ. પરંતુ ના વલયપતિ, 
મારી તપશ્ચર્યા તો આજથી ફરી શરૂ થઈ. માનવીની ભાવનાને 
ઓળખવાની તપશ્ચર્યા. 


